HUGVEKJUSÁLMAR 


TIL 


KVÖLDSÖNGVA 


FRÁ 


VETURNÓTTUM TIL LANGAFÖSTU, 


EPTIR 


GUÐMUND EINARSSON, 


PREST AÐ KVENNABREKKU. 


ÚTGEFANDI: 


EGiLL JÓNSSON í REYKJAVÍK. 


1860, Ps 
A fi æt 
% Sk 6 = 

kga 


Prentaðir hjá S. LZ. Möller í Kaupmannahöfn. 


FORMÁLIL. 


Nálmar þeir, sem eru í bæklingi þessum, 
eru svo til orðnir, að þá er eg las „Nýjar 
hugvekjur" eptir séra Sveinbjörn Hall- 
grímsson, vaknaði hjá mér eins konar 
löngun til að reyna að snúa efni nokk- 
urra þeirra í ljóð; hafði eg ekki, það er 
heita mætti, fengizt við ljóðmælasmíði 
fyrr. Af því eg fann hjá mér löngun til 
og ánægju af að grípa í þetta á næðis- og 
kyrðarstundum mínum, þá fjölguðu sálm- 
arnir smámsaman, og áð lyktum unnust 
upp allar hugvekjurnar nema þær, sem 
ætlaðar eru sérstökum tækifærum. 

Þegar svo langt var komið, og eg 
hafði sýnt sálmasafn þetta ýmsum máls- 
metandi kunningjum mínum, er bent höfðu 


IV 


mér á eitt eg annað í þeim, er betur 
mátti fara, og fremur hvatt mig en latt 
að láta prenta sálmana, og eg var Í þeim 
umsvifum að koma því til vegar, þá barst 
mér fregn sú, að hugvekjur eptir dr. P. 
Pétursson væri í smíðum og frestaði eg 
þá fyrirætlun minni. 

Síðan hugvekjur þessar komu á gang 
hefi eg yfir farið sálmana að nýju, lagað 
þá og aukið hér og þar og bætt við 20 
nýjum, sem eg hefi skotið inn, þar sem 
mér þókti þeir helzt eiga við, samkvæmt 
niðurskipun hinna fyrri. Nú er því ætlan 
mín sú, verði sálmar þessir gefnir út, og 
þyki þeir hæfir til kvöldsöngva, þá megi 
finna í þeim sálma, er samsvari, að 
áþekkri eða skyldri hugsunarstefnu, hverri 
hugvekju, sem lesin er, hvort heldur hún 
stendur í hugvekjum séra Sveinbjarnar 
eða dr. Péturs. Sé nú lesnar Hugvekjur 
séra Sveinbjarnar, má sýngja sálmana 
eptir röð, en hleypa þeim að eins úr, 
er talan stendur við í svigum (t. a. m. (15). 
(16). sálmur 0. s. frv.); en yfir Hugvekjur 


V 


dr. Péturs hefi eg samið sálmaval, sem 
stendur hér fyrir aptan formálann, þeim 
til nota er vilja. 

Um skáldskapinn á sálmum þessum 
skal eg ekki vera fjölorður. Eg veit, að 
á honum eru langtum fleiri mis- og van- 
smíði en eg vildi, og enda fleiri en eg 
veit af, en sem eg þykist ekki geta bætt 
úr fremur en eg hefi reynt til. Sálm- 
arnir kunna að þykja heldur langir, og 
veldur því meðfram það, að eg lét því 
nær hvern sálm lykta með bænarvessi, 
því mér þykir þau prýða, einkum hug- 
vekjusálma. þótt eg voni, að þeir sé 
svo liðugir, að lög megi vel við þá hafa, 
þá veit eg samt af mýmörgum bragar- 
göllum á þeim, bæði sakir rangrar áherzlu 
og hljóðgapa („hiatus"); en þar er annars 
hvors varð án að vera, þá vildi eg heldur 
láta kveðandi víkja en efnið.  Lakast 
þykir mér hversu sálmarnir eru snauðir 
af hinni sönnu skáldskapar snild. 

Án frekari formála fel eg þá sálma 
þessa umburðarlyndi og velvild landa 


VI 


minna, komi þeir þeim fyrir sjónir, og 
fari svo, el eg þá von með sjálfum 
mér, að heyrn þeirra, lestur eða söngur 
veki áþekkar hugarhræríngar hjá öðrum 
sem umhugsanin um þá hefir vakið hjá 
sjálfum mér, og til þess bið eg drottinn 
leggja blessan sína í Jesú nafni. Á 


Ritað í febrúarmán. 1859. 


Höfundurinn. 


eptir dr. Pétur Pétursson. 


SÁLMAVAL 


samkvæmt hugvekjum 


Hugvekju- 
tal 


fæ 0 sk Kr A 


Sálma- 
tal 


107 
108 
1 


38 
Sl 
10 
19 

7 
84 
3ð 
18 
17 
98 
33 
15 
20 
26 
60 
96 
94 
93 
70 
36 

5 


Hugvekju- 
tal 
25 
26 
2 
28 
29 
30 
öl 
ÐA 
38 
34 
DON 
36 
sl 
38 


21 


Hugvekju- 
tal 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

„70 


Sálma- 
tal 


13 
12 
82 
14 
11 
59 
(9)3) 
25 
87 
al 
61 
31 
66 
85 
54 
40 
21 
49 
67 
68 
30 
91 


VIII 


Hugvekju- 
tal 
(4! 
12 
13 
14 


1. sálmur. 


Lag: Kom skapari, heilagi andi. 


Til þín eilífa ástarlind 
Minn andinn fúsi lyptir sér, 

Og þó hann beygi sekt og synd, 
Samt vill hann lofgjörð flytja þér. 
2. Þér, sem eg lifið þakka á, 
Þér, sem að annast hefir mig, 

þér, sem að öllu fári frá 
Frelsaðir mig um lífsins stig. 

3. Þér, sem að lifsins gæði góð 
Gafst mér í helgri skírnarlind, 
Fyrir þitt helgast hjarta blóð 
Hreinsaðir mig af allri synd. 

„ 4. Þér, sem um eilífð ætlar mér 
Í þínu ríki dýrðarvist, 

Þér lofgjörð, dýrð og þökkin ber, 
Þig að vegsama sé mín lyst. 

5. Minni? em eg, drottinn, miskun þín, 
Minni trúfesti þinni“ og náð, 

Avallt sé föst í minni mín 
Miskunsemd þín og bjálparráð. 
ál 


6. Meðan því líf í æðum er, 

Og túngan kann að flytja mál, 

Lifandi drottinn lofgjörð þér 

Ljúft skal eg inna' af hug og sál. ; 
7. Um eilífð frjálsi ándinn. minn, 

Ánauðarlaus við fjötra senn, 

Vegsemdar ljóði lofsöng þinn, 

Lifandi guðdóms eining. þrenn. 


2. sálmur. 


Lag: Hjartað, þankar, hugur, sinni. 


Drottinn, þína dýrð framræðir 
Dásamlegast himinhvel, 

Allt það oss með undrun fræðir, 
Að þú gjörðir furðu vel 
Andrúmsloptið, eldingar, 

Öflin vinda, skýja far, 

Himinljós og hnetti fríða, 
Himinbrautir um sem líða. 

2. Jörðin gjörvöll þrátt fram þylur 
Þína lofgjörð, drottinn minn, 
Fjöllin, dalir, fossinn, hylur, 
Fjölbreytt grös og skógurinn, 
Skepna, orma, fugla fjöld, 
Framreidd gæðin þúsundföld; 


Á því náðar nægta borði 
Nægur veitist öllu forði. 

3. Háar öldur hafsins víða 
Hátt vegsama, drottinn, þig; 
Öll sædýr, er um það skríða, 
Allt, sem þar í bærir sig 
Allt, allt skapað innir bert, 
Eilíf speki? og gæzka sért, 
Almáttugur allt þú seður, 
Annast, fjörgar, leiðir, gleður. 

4. Alheims faðir, æðsti drottinn, 
Alls hins skapta líf og sól, 
Allt ber þinnar ástar vottinn, 
Í þér hlýtur vörn og skjól, 
Æðst þó vitnið erum vér 
Aumstaddir, sem dveljum hér, 
Ást þín við oss yfir tekur, 
Í oss sanna lofgjörð vekur. 

5. Líf vort gjörvallt lof þér færi, 
Lífs á meðan varir stund; 
Ástin þín það efli, nætri, 
Annist, gleði? í vöku' og blund, 
Ö guð, meðtak ástar þökk, 
Er þér hjörtun flytja klökk 
Fyrir auðlegð ástar þinnar, 
Æðstu gleði sálarinnar. 


1* 


9. sálmur. 


Lag: Óvinnanleg borg er vor guð. 


Guð almáttugur, eg þinn mátt 

Í öllu líta gjöri, 

Hvort það er mikið, margt eða smátt, 
Máttku það gæðir fjöri; 

Konúngar hafa ber, 

Herra, sitt vald frá þér; 

þér hlýða hlýtur allt, 

Á himni" og jörð gjörvallt, 

þótt ei þann kostinn kjöri. 

2. þá bikar gleði bergi eg á, 
Böl eða hjartað særir, 
Almættis þínu orði frá 
Allt er það, faðir kæri; 

Þú skamtar lán og líf 
Líkn veitir styrk og hlíf; 
Meðvitund eins þess er 
Innrætt af sjálfum þér, 
Að hún mér fögnuð færi. 

3. Ef eg í hjarta hroka mér 
Með hamslanst girnda æði, 
Kúga þann minni máttar er, 
Meina" honum lífsins gæði; 
Minntu mig þá á það, 

Þitt orð er forðum kvað: 


Gt 


„Háalda hræðilig 

Hér skalt þú brjóta þig", 

Dramb mitt svo deyfast næði. 
4. Ó drottinn, þegar aumum mér 

Ætlar að fallast hugur, 

Örvinglan eður angist sker 

Allur svo hverfur "dugur, 

Allt sýnist einber neyð, 

Allt bendir mér að deyð; 

Almættisorðin þín 

Upplifgi sálu mín, 

Eg svo gjörist öflugur. 


4. sálmur. 


Lag: Rís upp, mín sál, og bregð nú blundi. 


Álmáttki guð, þitt orðið skapti 

Alheimsins mikla bhnatta fjöld 

Meður almættis æðstum krapti 

Allt það, sem stjörnu bjartast kvöld 

Sýnir um biminháan geim; 

Hjartað gagntekst af undrum þeim. 
2. Hvað er það þó sem augun eygja, 

Og með sjónpípum skoðað fá, 

Það hefir ekki hót að segja 

Hjá öllu því, sem vizkan há 


6 


Framleitt hefir, þar eilífð ein 

Um það kann nokkra veita grein. 
3. þú bauðst, og allt þar stóð og 

stendur 

Stutt viður guðdómskraptinn þinn, 

þú talar og það tekur endur 

Takmarkalausi geimurinn. 

Hugurinn verður magnlaus minn, 

Minn guð, þá skoða? eg kraptinn þinn. 
4. Allt ert þú drottinn upphæðanna, 

En ekkert mig eg reikna kann; 

Jörðin er duptkorn drottins ranna, 

Duptkorn má telja sérhvern mann 

Hjá henni; svo eg aumur er, 

Si ei get bjarg að, sjálfum mér. 

(0) þá ofdirfð að þora? að vekja 
Bilka? gegn þér, drottinn minn, 
Eða með vafa vilja hrekja 
Þitt visdómsorð og boðorðin; 
Dramblætis manns og heimsku hér 
Hróplegasta það vottinn ber. 

6. Eg beygi mig í auðmýkt niður, 
Í duptið fyrir drottins tign, 

nd min gagntekst þau undur viður, 
Sem eygir hún þó mjög sljóskygn. 
Ó drottinn, dýrð ber einum þér, 
Einber blygðanin sjálfum mér. 


5. sálmur. 


Lag: Guðs gæzku prísa. 


Röð rósfagur 
Rennur morgunstund, 
Allt unaðsdagur 
Upp vekur af blund; 
Blómskreytt brosir jörðin, 
Bergmáls lyptir óm, 
Hennar kát því hjörðin 
Hvellum sýngur róm: 
Ó, þú maður, andi þinn 
Dpp sér hraði í himininn, 
Og þar glaður guð drottin 
Göfgi þakkar hljóm. 

2. Þá þögul njóla 
Þenur skuggatjald, 
Hver skepnan rólar 
Hennar undir fald; 
Himin heiður kallar 
Hárri raust á þig: 
Láttu' ei lofgjörð falla, 
Littu' á stirndan mig, 
Himin- ljóma -ljósin hér 
Lífsins róma dásemder, 
Og þann blóma?, er ætlar þér 
Ást guðs föðurlig. 


3. Ó unaðs sælu, 
(9) þá miklu tign, 
Ó von indælu, 
Er eg hef sljóskygn; 
O þann unað skæra, 
Er guðs veitir náð, 
Hvað mun hjartað hræra, 
Hans ef ei fæ gáð. 
Hver ein stjarna" af himnaher 
Hýrast þarna bendir mér, 
Hvar guðsbarna óðal er, 
Eilift sæluláð. 

4. Þá fjölskrýdd foldin 
Faðm útbreiðir sinn, 
Myrk svarðar moldin 
Magnar blómstarin, 

Allt er líf og auður, 

Öll er skepnan kát, 

Á eg einn, sem snauður, 
Angurs hefja grát? 

O nei, rís þú, andi minn, 
Upp að prísa drottin þinn, 
Er auglýsir almátt sinn, 
Á þr hefir gát. 

5. Þá jurta móðir 
Þyggur værð og hvild, 
Um allar slóðir 


Er, sem hjúpi skýld, 
Hæglát hún mér bendir, 
Að hvil? eg og svo mig, 
Feli föðurhendi 
Fram minn greiða stig; 
Þó náttúran detti? í dá, 
Dimman skúra brelli brá, 
Verndarmúr, sem æ eg á, 
O guð, lofa" eg þig. 

6. Þá hjartað hrelda 
Huggun enga fær, 
Og syndum selda 
Samvizkan mig slær, 
Eg lít ástar vottinn 
Æðri' en skynjast kann, 
Þegar dýrstur drottinn 
Dauðann þola vann; 
Hans því fagni frelsta hjörð, 
Fagra magni þakkargjörð 
þeim, sem gagnið gjörði jörð, 
Gölgi lausnarann. 

7. Ó Guð minn góði, 
Göfga vil eg þig 
Hátt og í hljóði, 
Hátign föðurlig, 
Þig, sem gott allt gjörðir, 
Gjörir jafnan enn, 


10 


Kærleikans til kjörðir 
Krans á alla menn. 
Hjartað dansi og hugurinn, 
Hvarma glansi skuggsjáin, 
Minn til ansi munnurinn, 
Magni lofsönginn. 


6. sálmur. 


Lag: Kom, skapari, heilagi andi. 


Þú byggir hæstan himnarann, 
Heilögust vera silofuð, 
Enginn þig rétt útgrunda kann, 
Allsherjar drottinn vor og guð. 
2. Þú, ljóssins faðir, íir> Í 
Ljósi alskæru himnaranns, 
Að lýsa veru ljóssins því 
Langt yfirgengur skynbragð manns. 
3. þó að mannvizkan hyggi hör 
Hugleiða þinnar veru djúp, 
Allt í veikleika víst það er, 
Vafið skammsýnis döprum hjúp. 
4. Þinn almátt, speki, elsku, náð, 
Alsæld, réttlæti, heilagleik, 
Syndug skepna ei skilur, háð 
Skaplasta' og girnda illum leik. 


— 


11 


5. Þú skópst oss víst í þinni mynd, 
Þeirrar einkunnir höfum vér, 
En af því að oss saurgar synd, 
Sérlega lítið á þeim ber. 
6. Ofvaxið er því anda manns 
Útgrundað geta, drottinn, þig, 
En. þín ígrundan æ se hans 
Æðsta hugsan um lífsins stig. 
7. En þar eg skilja ekki má 
Hinn órannsakanlega hér, 
Hvað skal eg gjöra, guð minn, þá, 
Svo gjörvallt líf mitt helgist þér? 
8. Eg skal þig, góði guð drottinn, 
Gölga, tilbiðja, lofa hátt. 
Lif, andi, kraptur allur minn 
Æ skal þér þjóna dag sem nátt. 


1. sálmur. 


Lag: Guðsson kallar: komið til mín. 


Einskærust sæzka guð vor er, 
Gjörvöll náttúran vitni ber 

Um það í einu hljóði, 

Andar og líkams aðalstörf 

Öll blessar hann, og lífsins þörf 
Gefur af gnægta sjóði. 


12 


2. En hann réttlátur er jafnframt, 
Ó að oss væri jafnan tamt, 
því fullan gaum að gefa, 

Bæði hið innra og ytra hér 
Um það ljósasta vottinn ber, 
Slíkt þarf enginn að efa. 

3. Vors guðs réttlæti fólgið finnst 
Í fylgsnum vorrar sálar innst, 
Samvizkan bezt það sannar; 
Úthelltur tára og unda foss 
Yfir jörðina sýnir oss: 

Dómari er drottinn manna. 

4. Refsidómarnir hrópa hátt 
Um hins réttláta guðdóms mátt, 
Sem allt er undir gefið; 

Þrælum girndanna hegnir hann, 
Hve opt beygði hann "syndarann 
Sem vindur visið sefið. 

5. Alvizkan, sem að allt það sér, 
Er menn í leyndum fremja hér, 
Augljóst það endurgeldur. 

Opt þessa sjáum sönnust rök, 
Samt er oss tíðum hulin sök, 
Er hegning harðri veldur. 

6. Þú maður, gæt þú glöggt að þvi, 
Guð talar sínum orðum 1: 
wEg læt ei að mér hæða, 


13 


wEptir því, sem hver sáir hér, 
gl sama máta hann upp sker,“ 
Þá hótun lát þig hræða. 
7. Heims sagan kveður heims 
upp dóm, 
Henni skapaðir slíkan róm, 
Rtéttláti heimsins herra; 
Vandlæting þína valda lát, 
Ver á oss höfum betur gát, 
Og látum lesti þverra. 


8. sálmur. 


Lag: Jesú Kristi, þig kalla eg á. 


Guð drottinn, þú sem geldur rétt 
Gjörðunum eptir manna, 
Og hegning vissa hefir sett 
Harðýðgi syndaranna; 
Enginn kann flýja fyrir þér 
Né fylgsn' sér í að skjóta, 
Er framdi ljóta 
Glæpi og illar gjörðir hér, 
Gjöld mun hann réttvís hljóta. 

2. Sjá, maður, hótun hegnarans, 
Hann á vald lífs og dauða, 
Drottins, allsherjar dómarans, 


14 


Dæmandi' eins ríka) og snauða, 
Lasta því varast ljótan sæg, 
Lát þá þig ekki villa, 
Né girndir gylla, 
Af fremsta megni burt þeim bæg, 
Betrun þinni þeir spilla. 

3. En ef að þú af alhug vilt 
Orði þíns drottins hlýða, 
Öll fær það meinin andar stillt, 
Svo engu þarft að kvíða; 
Vegna Jesú þér vægir hann, 
Ef viljann frammi lætur, 
Þess gefur gætur, 
Á hans boðum í hjartans rann? 
Að hafa jafnan mætur. 

4. Réttláti guð, eg boð þin brýt, 
Böl því mitt hjarta særir, 
Af orði þínu huggun hlýt, 
Það hrellda sálu nærir. 
Iðrandi flöt hún fleygir sér 
Á fótskör þína niður, 
Og bljúgast biður: 
Ó "drottinn, væg þú aumri mér, 
Þú einn mig veika styður. 


0. sálmur. 


Lag: Hvar mundi vera hjartað mitt. 


Einskærast ert þú ást og náð, 
Algóði faðir kær, 
Um himin víðan haf og láð 
Sú hljómar röddin skær, 
Einn dagur fær það öðrum tjáð 
Og næturhvildin vær, 
Og þitt eilífa ástarráð, 
Oss boðað fjær og nær. 

2. þú ert hið sanna lífsins ljós 
Lýsandi um vora braut, 
Unun, hlíf, styrkur æðsta hrós 
Í hverri lífsins þraut. 
Eins þótt farsældar fögur rós 
Fjölblómgvi lífsins skraut, 
Föður kærleiks til fylgis kjós, 
Farsæll er sá þess naut. 

3. Hvert sem þú kýs að kalla mig, 
Kærleikans drottinn minn, 
Eg feginn vil þann feta stig, 
Fús stunda viljann þinn, 
Þín föður elskan ástúðlig 
Minn eflir vanmáttinn, 
Í líf? og deyð að lofa þig 
Lífs það eg unun finn. 


i 


16 


4. Þú ert kærleikur, drottinn dýr, 
þó dapra sendir neyð, 
þú ert kærleikans herra hýr, 
þó harma fetum skeið, a 
Þíns kærleiks ást er alteins skir, | 
þó að sé komið deyð, 
Kærleikur þinn í bana“ oss býr 
Blessun og dýrðar leið. 
5. Þar um fullvissar alla oss 
Þitt æðsta hjálpar ráð, 
Hann, sem að lífið lét á kross, 
Og leysti mannkyn þjáð, 
0, það himneska ástarhnoss, 
Öllum heiminum tjáð; 
Meðtak þú andans ástarkoss, 
Einskæra guðdóms náð. 
6. Ö þú uppsprettan ástar tær, 
Allt gott sem streymir frá, 
þér vil eg færast nær og nær, 
Svo nái að bergja' á 
Elsku þinni, sem er frábær, 
Og æ þér vera hjá, 
Hvar ástarblómin unaðs-skær í 
Alþroska dýrstum ná. 


| | 
10. sálmur. 


Lag: Herra guð í himnaríki. 


Kom þú, maður, og kynn þú þér 
Með kristilegu næmi, 
Hversu að dýrt og háleitt er 
Þins herra Jesú dæmi. 

2. Eins og hann vinn þú ár og sið 
Að drottins réttum vilja, 
Og ekkert lát um æfitíð 
Í frá honum þig skilja. 

#. Eins og hann ver þú æfistund 
Til æðsta lífsins þarfa, 
Minnst þess, þá dauðans ber að blund, 
Er búið her að starfa“. 

4. Þú skalt því iðka“ á alla lund, 
Það átt þú hér að vinna, 
Avaxta gefið gróða pund 
Góðverka jafnan þinna. 

5. Íhuga þú það einkaráð, 
Ef þú vilt sælu njóta, 
Að mildi guðs og miklu náð 
Mátt þr ei af þér brjóta. 

6. Í von og trú þér við Guð halt 
Á Vilja hans haf þú gætur, 
Þá í fagnaðar fylling skalt 
Finna, hve hann er sætur. 


2 


18 


1. Hans blessan mild því býtist þér, 
Hans blessan þig þá gleður 
Og í upphæð með englaher 
Eilífri blessan seður. 

8. Minn drottinn, lát mig þjóna þér, 
Þinn viljann gef eg stundi, 
Væg þú í náð og miskun mér 
Þá mínu skila“ eg pundi. 


ll. sálmur. 


Lag: Adams barn, synd þín svo var stór. 


0, hversu öll vér Adams börn 

Erum á syndalysting gjörn, 

Hún vill svo við oss ráða; 

Frá því mannskepnan fæðist hér, 

Fjötrum syndanna læst hún er, 

Í hættu hrapar bráða. 

Ó synd, þú ert oss ofur kær, 

Þin ólyfjan það verkuð fær, 

Að elskum ei hið góða; 

Enginn sönn höfum af þér not, 

En yndið þitt er rétt dæmt brot 

Gegn því, sem boð Guðs bjóða. 
2. O jeg vil ekki vægja mér, 

Vægara nafn að gefa þér, 


19 


En þú átt af mér skilið. 
Undirrót hvers kyns lastalags, 
Líkams eyðing og sálarhags, 

Er magnar milli bilið 

Á milli Guðs og manna hér, 
Með þér dauðinn í fylgi er, 

Og eilíf andar pína; 

Í hverri sem að ert þú mynd, 
Og af þér lokkast sál mín blind, 
Eins sé eg illsku þína. 

3. Hversu mikið sem afl þitt er, 
Afbötun sízt er nokkur mér, 

En eg skal af því læra, 

Að ofurveikt sé eðlið mitt, 

Af sér að standast megnið þitt, 
Og andans ávöxt færa. 

Hins góða, sem eg gjöra vil, 
Eg gjöri valla nokkur skil, 

En einatt illu sinni; 

Æ, hversu mitt er eðlið spillt, 
Æ, hversu geng eg tiðum villt 
Frá sönnu sælu' heimkynni. 

4. Ó Jesú veit að andinn þinn, 
Andan breysklynda styrki minn, 
I hættu heimsins stríði; 

Gef mér að iðrast slæpa min; 
Gef mér í trú að leita þín; 


ÞÁ 


20 
Unn þér í auðmýkt hlýði. 


Drottinn minn, hjartans hrelling stytt, 


Og hugarangrið sefa mitt, 
Veit mér þinn frið að finna, 
Og við hið hinnsta æfi kvöld, 
Að mín burtflytjist sál útvöld 
Í flokk útvaldra þinna. 


12. sálmur. 


Lag: Heiðrum vér Guð af hug og sál. 


Es má það játa, ó drottinn, 
Eg em þinn týndi sonurinn, 
Af þinni líkn þú léntir mér 
Líkams og sálar velgjörðer; 
En eg hagnýtti ekki þær 
Eins og eg skyldi, faðir kær, 
Angrið því hjartað ákaft slær. 

2. Hefur þú sífelt, sála min, 
Sonar Guðs hugleitt deyð og pín? 
Hefirðu þjónað honum vel, 

Hvers eilíft reyndir gæzku þel? 
Hefirðu aldrei Ándann hryggt, 

En honum gjörvallt hjartað byggt, 
Og illar girndir á burt styggt? 


3. Hefur refsingar-hræðslan stríð, 


Nei, hefir kærleiks röddin blíð, 
Þig heimi kallað hættum frá, 
Svo himnasælu girntist ná? 
Hafa limirnir líkamans 

Léðst í þjónustu skaparans, 

Og eflst af íbúð anda hans? 

A. Hafa sjón, heyrnin, hendur, mál, 
Heims þessa forðast lyst og prjál? 
Hafa þau iðkað ávallt það, 

Er drottins þjónkan studdi að? 
Forðast veraldar véla snið 

En veitt með bræðrum öruggt lið, 
þess er þeir einkum þurftu við? 

5. Q nei, það ríkir í mér synd, 
Er mín náttúran þjónar blind, 

Af eigin kröptum ekki kann 
Ovininn burt að reka þann. 
Æ, góði faðir, legg mér líð, 
Í lausnarans nafni eg þess bið, 
Að synd eg skilið segi við. 


13. sálmur. 


Lag: Dauðans þúngu kraminn kvöl. 


Faðir hæða, fyrir þer 
Fallið mannkyn allt er sekað, 


22 


Synda þúngans byrði ber, 
Burt af vegi sannleiks flekað. 
Enginn er í augum þínum 
O Guð, hreinn, að ramleik sínum. 
2. Upphaf vizku, óttann þinn, 
Ei sem skyldi, stunda náðum, 
Hvikul úngdóms hugsunin 
Hamla vann, svo þess ei gáðum, 
Sem að eilíft orð þitt blíða, 
Öllum bauð að geyma" og hlýða; 
3. Oss var þá svo ofurtamt, 
Ei að nota svo sem skyldi, 
Tímans einatt tæpa skamt, 
Táldrægt holdið því að vildi 
Gegna því, sem girndin krafði. 
Glys sem heimsins fágað hafði. 
„ 4. Þóað aldur ykist oss, 
Ástand vort ei batnað hefur, 
Skýn í augum heimsins hnoss, 
Hjartað við það löngum tefur; 
Ira girnda efldur sægur 
Er í voru bjarta nægur. 
5. Æ, vér höfum of vanrækt 
Allar skyldur, faðir góði, 
Holds girnd vor því hefir bægt 
Hjartans lyst frá dygða sjóði. 
Allir eldri og ýngri játa, 


23 


Að þig hafi styggt úr máta. 

6. Guð minn góður, gæzkulind, 
Grrátinn hugur það meðkennir: 
Í mér ríkir sífelt synd, 
Synd, er hjartað sker og brennir, 
Engan frið mín öndin hefur, 
Ef mér líkna við þú tefur. 

7. Augum mæni' eg upp til þín 
Angri þrúngnum, faðir góði, 
Æ þú heyrir andvörp mín 
Upp sem styn af hjartans móði; 
Mjög mig særir synd og mæða, 
Sár min græð þú, faðir hæða. 


14. sálmur. 


Lag: Til þín heilagi herra Guð. 


0 drottinn, fyrir einum þér 
Ekki er hreinn nokkur manna, 
Allir saurugir erum vér, 
Afli háðir syndanna; 
Óteljanlig vor illsku hót, 
Afbrotin gegn þér mörg og ljót 
Leið saurga lífdaganna. 

2. Syndirnar mínar hrópa hátt, 
Og hegning sálin kvíðir, 


24 


Eg reitti þíg til reiði þrátt, 
Refsing því vel til hlýðir; 
Ógnan og hræðsla hugann sker, 
Hvíla því jafnan yfir mér 
Dómarnir drottins stríðir. 

3. O herra Guð, af hjarta“ eg bið, 
Hirt þú mig vægilega; 
Þín miskun æ mér leggi lið 
Og líkni alla vega. 
Auglit þitt hyl þú ei fyrir mér 
Eg þó að brjóti móti þér; 
Sakleysið sárt eg trega. 

4. Eg fleygi mér á fótskör þín, 
Minn faðir hjartagóði 
Æ, hyl þú brotin margföld min 
Með Jesú dýra blóði, 
Og látt þú blíðan anda þinn 
Andann sorgmædda gleðja minn, 
Svo hjartans hrindi móði. 

5. Veizt þú bezt, drottinn, vanmátt 

minn, 

Og við hvað hefi að stríða; 
Lát þú því andann ávallt þinn 
Aðstoð mér veita blíða, 
Að elska' af hjarta heitast þig, 
Og halda dyggða beinan stig; 
Þér einum þjóna? og hlýða. 


25 


6. Á þér, drottinn, er öll mín von, 
Eg vil ei dómi kvíða; 
Eg treysti á þinn sanna son, 
Sálubjálparann lýða; 
Þó ótal séu afbrot mín 
Enn þá meiri er náðin þín, 
Blóð fyrir lambsins blíða. 


15. sálmur. 


Lag: Dauðans þúngu kraminn kvöl. 


0, minn faðir, eg til þín. 
Angri þrúngnum huga renni, 
Synda ákaft sárin mín 
Svíða, mjög eg til þess kenni; 
Hjartað sært er sundurkramið, 
Sjá, hvað illt eg hefi framið. 
2. Þín alvizkan ávallt veit 
Allar mínar drýgðu syndir, 
Hún sér glöggt í hjartans reit 
Hugrennínga ótal myndir; 
Hún minn þekkir þróttinn veika, 
Þegar eg vil ekki skeika. 
3. Eg afsökun enga hef, 
Eg lögmáli hlaut að gegna, 
0, minn faðir, fyrirgef 


26 


Framin afbrot Jesú vegna; 
Æ, eg bið af angurs móði, 
Áheyrn veit mér, Jesús góði. 

4. Brota minna sviða sár 
Sökum þinna unda græddu, 
Yfir bótar tæru tár 
Teld', og svala brjósti mæddu; 
Friðþægingu fyrir þína 
Frelsa þú nú sálu mína. 

5. Endurskapa anda minn, 
Anda þíns svo líking beri; 
Kærleiks æðsti kraptur þinn 
Kraptur minnar sálar veri; 
Heims úr greipum hana þrifi 
Himinsælu gæði lífi. 


16. sálmur. 


Lag: Til þín heilagi herra Guð. 


0, herra Guð, eg hrópa' á þig 
Af bjartans innsta grunni, 
Hjálpræðið sanna heyr þú mig, 
Hugsvalast að eg kunni; 

Ond mína þyrstir eptir þér, 
Ormæddum virzt að svala mér 
Af náðar nægta brunni. 


21 


2. Eg mæddur játa mína synd, 
Og misgjörð þúsundfalda, 
Mig ginnti? og æsti girndin blind, 
Og glæpum réð að valda; 
Æ, hver fær staðist fyrir þér, 
Ef fer þú, eins og vera ber, 
Reikning réttan að halda ? 

3. Á fótskör náðar fram því krýp, 
Og forláts, minn Guð, beiði, 
Sem náðar þurfi niður drýp, 
Á. náð þá fús mig reiði, 
Sem náðarorð þitt boðar bezt, 
þó brotið haf? eg allra mest, 
þín náð til lífs mig leiði. 

4. Þin miskun því að meiri er, 
En málið kann að lýsa, 
Þinn sonur vottinn sjálfur ber, 
Sál mín skal nafn hans prísa, 
Mín fyrir afbrot mæddist, dó, 
Með sínum dauða lausn mér bjó 
Og vegsemd, hjá þér vísa. 

5. Eg örmum trúar um vef þig, 
Af öllum sálar mætti, 
Og bið þess að, að þú blessir mig, 
Burtnemir það, sem grætti; 
Eg held mér föstum við þá von, 


28 


Sem veitti mér þinn einkason, 
Þá er hann brot mín bætti. 


17. sálmur. 


Lag: Sá frjáls við lögmál fæddur er. 


0 maður, þú sem ætlar þér 
Ast og náð drottins hljóta, 
Hvað Tengi vittu, herm þú mér, 
Honum á móti brjóta? 

2. Á drottni? að þjóna ellin snauð, 
Þá allt er rétt á förum, 
En helga veröld heilsu? og auð 
Í helztu lífsins kjörum? 

3. Þjónir þú dögum æsku á 
Aldreigi drottni hreinum, 
Verðugt er hann þér vísi frá, 
Vöfðum ellinnar meinum. 

4. Auk þessa tæpast átt þú víst, 
Ellinnar fá að bíða, 
Vitjar dauðinn, nær varir sízt, 
Verður þú þá að hlýða. 

5. Ungan og hraustan einatt hann 
Atli og lífi sneiðir, 
Engu síður en aldraðaf 
| gröf þá báða leiðir. 


29 


6. Horf þú á tímans hraða straum, 
Haf þú á lífi gætur, 
Girndum illum ei gef þú taum, 
Gjör þú á syudum bætur. 

7. Áhrifum helga andans þú 
Með ást skalt móti taka, 
Hugarfar þitt sem bezt tilbú, 
Í bæn trúlyndur vaka. 

8. Hvenær, sem býðst þér hentug tið, 
Hennar skalt ávallt neyta; 
Guðs meðan náðin gefst þér blið 
Gjörla skalt hennar leita. 

9. Faðir þinn blíðar býður þér 
Að burt frá syndum snúir, 
Tak það ráð meðan tíminn er, 
Svo tjón ei sálu búir. 

10. Faðir, þinn kraptur frelsi oss, 
Frá synd og illum heimi, 
Og fyrir Jesú unda foss 
Óstraffanlega geymi. 


18. sálmur. 


lag: Faðir vor, sem í himnum ert. 


| 
Sál mín, prófa þú sjálfa þig, 
Sú er rannsóknin nauðsynlig, 


30 


Lát þú samvizku sanna rödd 
Segja þér, hvernig ert þú stödd; 
Daglega þessu gef þú gát, 
Glepja þig ekkert frá því lát. 

2. Slíkt býður Jesús blíður þér, 

Betrun þin í því fólgin er; 

Gef þú í rannsókn gætur að, 

Sem guðs þíns lögmál fast ákvað; 
Sjálfselsku, þótta' og bræðslu hrind; 
Hætt er annars þú verðir blind. 

3. Hver sem að elskar sálu sín, 
Og sæld vill fá, er aldrei dvín, 
Sá, sem vill forðast dauða dóm, 
Deyjandi heyra lífsins hljóm, 

Um daga lífs sig dæmi hér 
Daglega, svo sem vera ber. 

5. Einkum og helzt þú átt, mín sál, 
Athuga lífs þíns vandamál, 
Þegar. að drottins blessan blið, 
Býðst þér í helgri kvöldmáltið; 
Guðs fyrir sakir gæt að þér, 
Glötunin annars búin er. 

„5. Æ, það stoðaði ekki þar, 
Öll þó að ríki veraldar 

Ættir, ef himna- ekki -vist 
Öðlaðist fyrir Jesúm Krist; 

Lát þú því hvorki hold né heim 


al 


Hrekja þig burt frá drottni þeim. 
6. Iðranin sönn og apturhvarf 

Ávallt sé lífs þíns meginstarf; 

Vak þú, bið þú, og berstu því, 

Braut dygða halt, en lesti flý; 

Vottaðu þau á verkum skil, 

1 þín ei sé gamanspil. 

1. Æ, þó eg vilji gjöra gott, 
Góðverka nokkurn sýna vott, 
Ófullkomið er allt mitt ráð, 

Allt hlýt eg þiggja af drottins náð, 
Jesús minn, lausnar greið þú gjald, 
Gef eg mig á þitt náðar vald. 


19. sálmur. 


Lag: Hæsti guð, herra mildi. 


Þú maður, syndum seldur, 
Seg mér: hvað dvelur þig, 
Að þú ei hiklaust beldur 
Helgunar fram á stig, 

Þar sem ljós lífsins skæra 
Lýsir upp þína braut, 

Þig gjörir hressa' og hræra, 
Himneskum lífsyl næra, 
Sem mýkir mein og þraut. 


32 


2. þú fangi, fjötur synda 
Frálega sundur slit, 

Bug að því brátt skalt vinda, 
Og betrun þinni flýt. 
Helkuldi hér þig þjáir, 
Hrelling og myrkurin, 

Eilífri eymd þér spáir, 
Örvinglast svo þú náir, 

Og flýi farsældin. 

3. Vara þíg, vél er búin 
Vonzkuleg sálu þín, 

Og tíðum snara snúin, 
Snöggleg, er veldur pín, 
Ovinur sálna æðir, 

Ef hann fær grandað þér, 
Hrellingu þína hæðir, 
Hörmúngin sálu mæðir; 
Þetta ills umbun er. 

4. Hugsar þú herrann bíði, 
Unz hyggst að betra þig, 
Eða þér lengi liði, 

Að lasta“ og mana sig? 
Nei, þú munt glæpa gjalda, 
Gæt þess, og bæt bitt ráð: 
A náðir hins alvalda 

An tafar skalt þú halda, 
Ef hans vilt hljóta náð. 


5. Drag oss úr djúpi nauða, 


Drottinn, vort hjálpar ráð, 
Glataðra gæti sauða 

þín guðdómlega náð; 
Einkum þá æfi hallar, 

Ee þess af hjarta bið, 

Og kaldur dauðinn kallar, 
Þíns kærleiks veit oss alla 
Náð, miskun, líkn og lið. 


20. sálmur. 


Lag: Náttúran öll og eðli manns. 


Ég þá umliðin æfi ár 
Endurkalla í minni, 

Af augum drjúpa angurs tár, 
Eg finn hve mörgu sinni, 
Móðgað hef eg, 

Á margan veg, 

Minn föður ástar blíða, 
Syndin réð fá 

Mig ofmjög á, 

Eg þó að vildi stríða. 


öð 


2. Mörg er þó synd og misgjörðin 


Mín, sem eg ekki þekkti, 
Óvörum tíðum ill girndin 
3 


34 


Mig óvitandi blekkti, 
Allteins mér ber 

Á síðan þér 

Á því reikning að standa, 
Drottinn, sem sér 

Hvað fram hér fer 

Í fylgsnum dýpstu anda. 

3 Eg þó ei glæpa ynni verk, 
Er refsíng manna sæta, 
Tilhneging ills mig tældi sterk 
Til þess ei mín að gæta, 
Hugsunum í 
Og orðum því, 

Einstt að synd réð hlynna, 
Afrækti titt, 

Það orð þitt blítt. 

Áfýsti mig að vinna. 

4. Opin standa nú öll min brot 

Augunum fyrir mínum, 
Eigin réttlætis engin not 
Eg hef í dómi þínum, 
Iðrandi því 

Eg feginn flý, 
Faðir, á náðir þínar, 
Utskúfa mér 
Ekki frá þér 
Illgjörðir fyrir mínar. 


5. Ljúfi Jesú, þín líknarhönd 
Likni' oss syndurum aumum; 
Sár þyrstri vorri svala önd 
Á sönnum náðar straumum; 
Blessa þú oss, 

Svo blessaðs hnoss 
Blessunar þinnar njótum, 
Og eilíft lf 

Eptir heims kif 

Í þínu ríki hljótum. 


21. sálmur. 


Lag: Guði lof skal önd mín inna. 


Skírlega þá oss skoðum 
skuggsjá lögmáls, sjáum vér, 
Að herrans hæsta boðum 
Hlýðum ekki, sem vera ber; 
Aptur hvarf, iðran sanna, 
Að gjöra" af hjartans rót, 
Er því þörf alla manna, 
Og vinna? á lífi bót, 
Endurfæðast í anda, 
Iklæðast Kristi hér, 
Að oss ei orki“ að granda 
Ilráður lasta her. 


3* 


36 


2. Andans framförin fríða 
Fullkomnast skal um æfistund, 
Dáðríkum dygðum prýða 
Dvölina lífs að hinnsta blund, 
Ekki af eigin krapti, 

Ver öðlumst þvílíkt hnoss, 
Alvaldur, allt sem skapti, 
Endurskapar og oss, 
Frumneista frjálsráðs anda 
Fjörvar ljós orða hans, 
Aþekkt mun á því standa 
Og ummyndan líkamans. 

3. Oss er ei unnt að skilja 
Óendanlega gæzku þá, 

Er í Guðs æðstum vilja 
Alstaðar megum þreifa á, 
Allt, allt hann vill til vinna, 
Að vér njótum sælu hans, 
því skyldi það ei hlynna 

Að þreklyndi hvers eins manns; 
Ávallt því orku neytum, 
Allt vort að bæta ráð, 
Aðstoðar ætið leitum 
Alvoldugs Guðs hjá náð. 
"4. Ö Guð af öllum mætti 
Eg vil framleggja það hef til 
Eg vil með öllum hætti 


31 


Astunda', að gjöra þér í vil; 
Eg vil þín eignin vera, 

Og hljóta blessun þín; 

Eg vil þann ávöxt bera 

A hverjum blóminn skín, 
Syndum og heimi hafna: 
Hjálpa þú, "drottinn, mér, 
Að láta dygðir dafna, 
Dýrstum er líka þér. 


22. sálmur. 


Lag: Dauðans þúngu kraminn kvöl. 


0 þig auman, andi minn, 
Illra synda háðan valdi, 
Hvar mun finnast hjálparinn 
Hrífandi frá eymd og grandi, 
Er þig fallinn endurreisi, 

Af þér synda fjötur leysi? 

2. Ljósið Guðs ei lýsir þér, 
Liggur þú, sem út af dauður, 
Horfinn þér að öllu er 
Ástar drottins nægtar-auður; 
Hver mun láta ljós sitt skæra 
Lifga þig og endurnæra ? 

3. Samvizkan þig sekan tér, 


38 


Sér þú drottins reiði megna, 
Heimur, syndin hamla þér 
Herrans boðum frá að gegna; 
Finnst ei sá, sem friðar beiði, 
Frelsis þig á götu leiði? 

4. Er ei til sú hjálpar hönd, 
Hrösuðum er aðstoð veiti, 
Sálna leysi synda-bönd, 
Sorgum lífs í gleði breyti? 

O jú höndin hjálpargjarna, 
Hlíf og styrkur Adams barna. 

5. Það er hjálparhöndin þín. 
Herra Jesús, líknin manna, 

Æ, eg bið þig, minnst þú mín, 
Miskunarinn syndaranna 

þú sem kvaldist þýngstu pínu, 
Þvo þú mig í blóði þínu. 

6. Æ, lát mína aumu sál 
Undir þinni tilsjón vera, 

Við þinn föður friðar mál 
Fyrir mig þú virat uppbera; 
Náðin þín mig huggi, hressi, 
Hýrgi, lifgi, styrki, blessi. 

1. Dvel þú hjá mér, drottinn minn, 
Dug mér veit og trúar þrekið, 
Að eg, sem þinn elskhuginn, 
lllt á burtu fái rekið; 


39 


Ávallt sé mín unun sæta, 
Allra þinna boða' að gæta. 
8. Eg em, Jesús, eignin þín, 

Endurkeyptur þínu blóði; 

A því byggir öndin mín 

Alla von, minn drottinn góði, 
Miskunað' af miskun þinni 
Mér aumstaddri barnkindinni. 


23. sálmur. 


Lag: Adams barn synd þin svo var stór. 


Mikil fásinna? er mönnum á, 

Magn þegar illra girnda sjá, 

Yfirbót undan draga, 

Öllum er ljóst, að illskan þver 

Avallt hefur í för með sér 

Ovingan hins heilaga. 

Oviss er manna æfistund, 

Að getur borið hinnsta blund, 

Áður en að þeir gæta, 

Ófarsældin þeim er þá vis, 

Ef aldrei þeirra hugur kýs, 

Ráð sitt með röggsemd bæta. 
2. Er syndin þá svo ágætt hnoss, 


40 


Ánauð hennar svo þægur kross, 
Að vér þeim eptir keppum? 

Er hold oss kærra' og heimurinn, 
Heldur enn drottins boðorðin, 
Vér svo guðs vingan sleppum, 
Á hann að bíða eptir því, 
Ámeðan lifum syndum í 

Að voru eigin ráði? 

Eigum vér vísa vors (Guðs náð, 
þó verði náðin hans forsmáð, 
Og biðlund höfð að háði? 

3. Ö nei, á meðan til er tið, 
Tið sú er drottins miskun blíð, 
Til bóta vill oss veita, 

Hagnýta skulum hana þá, 

Og heimsins girndum snúa frá, 
En Guðs af alhug leita; 

Lífstíð vor allra líður skjótt, 
Líður óðum að daudans nótt, 
Hug því í hæðir snúum. 
Hjálpræðis meðan hnoss ei dvin, 
Og himnesk náðarsólin skín, 

Til drottins fúsir flúum. 


41 
24. sálmur. 


Lag: Upp á fjallið Jesús vendi. 


Ó, minn Jesú, á þig köllum, 
Aðstoð þína virzt oss ljá, 

Að vér frá þér aldrei föllum, 
Oss þó veröld ginni flá, 
Kappkostum af kröptum öllum 
Kjörum himnasælu ná. 

2. Veit uss ávallt endurtaka 
Öll vor heitin drottinn við, 
Iörast, biðja, iðja, vaka, 

Alhug leggja á dyggða sið, 

Við hið illa ei til slaka. 

Andi þinn oss veiti lið! 

„ 3. Hjálp oss öllum endurnýja 
Í oss þína sönnu mynd, 

Gamla mannsins glæpi flýja, 
Girnd sem holdsins þjónar blind; 
Gjör oss síðan frjálsa' og fría; 
Fága lát oss sannleiks lind. 

4. Sálarfrið og sælu hljótum 
Svona' ef drottins skrýðumst mynd, 
Heimsins ok með hreysti brjótum, 
Heyjum stríð við neyð og synd, 
Og svölunar sællar njótum 
Sannri' í drottins kærleiks lind. 


5. Ef því elskum öndu vora 
Endurnýjumst þá af rót, 

oss skulum ávallt skora, 
Illsku varast dæmin ljót, 
Hertygjaðir hólm á þora 
Heimsins afli skæðu mót. 

6. Þegar armædd önd vor stynur, 
Eymd og syndnm þjáð og lúð, 
Og jarðneska hreysið hrynur, 
Hendi dauðans niðurknúð; 
þá mun sálna sanni vinur 
Sæld oss veita“ og tignarskrúð. 


25. sálmur. 


Lag: Nú bið eg, Guð, þú náðir mig. 


Fyrir þér einum, ó drottinn, 
Ekki“ er hreinn nokkur maðurinn, 
þó að hinn bezta tækjum til 
Að tjá á gjörðum sínum skil, 
Andvarpa mundi allteins hann, 
Auman sig telja syndarann, 
Sem að einatt Guðs boðorð bráut, 
Bakaði sér því sekt og þraut. 

2. Ef skyldum dæmast allir vér 
Eptir því sem Guðs lögmál tér, 


Sakfallnir allir yrðum þá, 
Örvínglan mundi hjartað þjá; 
Óverðugleikinn allra því 
Auðsénn er skuggsjá lögmáls í. 
Í lögmálinu ei finnst náð 

Ef Guðs ei höfum boða gáð. 

3. A öllum hvílir syndasekt, 
Vér syndguðum gegn drottni frekt; 
Auðmjúkir flýjum á Guðs náð; 

En getur hann þá miskun tjáð? 
Já, fyrir dýrsta soninn sinn, 
Sáluhjálpara' og drottinn minn 
Hann bætti það, sem brutum vér, 
Bót sú hin eina gefin er. 

4. Jesú hlýðni er hlýðni vor, 
Hans sakleysi vort eykur þor 
Til þess að kallast börn Guðs blíð, 
Beinlínis náðin verkar frið, 

Að Guðs réttlátir reiknumst vér, 
Réttlætið Jesú vort því er; 
Æðstu huggun, sem af því ris, 
Mín öndin sér af hjarta kýs. 

5. Ó þann Guðs náðar nægta brunn, 
Náðlýstrar elsku dýpst afgrunn, 
Sökkt getum öllum syndum þar, 
Sannrar aðnotið hreinsunar, 
Fágaðir, þvegnir fetað þá 


44 


Fyrir dómarann himnum á, 
Sem oss úthlutar eilíft hnoss 
Einúngis fyrir Jesú kross. 


20. sálmur. 


Lag: Gleð þig, Guðssonar brúð. 


O faðir, öll þín heit, 
Uppfyllast það eg veit, 
Eins mun hið æðsta rætast, 
Og vor lifshagur bætast 
Er mæddu gafst mannkyni 
Í mildum þínum syni 

2. Á það heit efalaust 
Eg set von mína? og traust, 
En ekki á apturhvarfið, 
Eða neitt lífsins starfið, 
Frelsarans fyrir pínu 
Frið veitir barni þínu. 

3. Eg trúi, ó drottinn, 
Á frelsiskraptinn þinn, 
Eg trúi orði þínu, 
Arnan, verðleik og pínu, 
Af trúnni eg mun hljóta 
Allt gott, og sælu njóta. 


Á. Hún gjörir hólpinn mig 
Um hálan lífsins stig, 
Rettlæting hlýt af henni, 
Himnesk svo náðin kennir; 
Efl hana orði þínu, . 

O Guð í hjarta mínu. 

5. Hún hafnar synda sið, 
Sameinast, Guð, þig við, 
Allt sitt traust á þig setur, 
Ast þína dýrsta metur; 
Forsmekkinn fær hér sanna 
ÁA fullsæld himnaranna. 

6. Þitt ljósið lýsi hér, 
Lifandi drottinn, mér 
Það tendri trúna mína, 

Svo tállaust fái að skína. 
Í minni önd og hjarta, 
Unz auglit sé þitt bjarta, 


21. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar, hugur, sinni. 


Sælir eru syndararnir, 

Sitt er vilja bæta ráð, 

Móti syndum veitir varnir 
Voldug drottins hjálp og náð; 


46 


Himneskan í hjartað inn 
Hann oss sendir anda sinn, 
Er oss kallar, kennir, fæðir, 
Krapti lífsins sanna gæðir. 

2. Eins og vorsól varma hlýjum 
Vermir jarðar freðinn svörð, 
Geislum lífs úr gullnum skýjum 
Gleður, lífgar, frjófgar jörð, 
Allteins lífsins alskær sól 
Innra mannsins varma ól; 

Lifblæ anda ljóssins blíða 
Liljur hjartans gjörir skrýða. 

3. Slíku skrúði hreinu höldum, 
Helgunar sem merkið ber, 

Ástar magnið æ margföldum, 
Undirrót þess trúin er, 

Ljósið trúar látum þvi 

Ljóma voru hjarta í; 

Andinn Guðs það ávallt glæðir, 
Yndi' og djörfung hjartað gæðir. 
„4. Astfúsir við aðra verum, 
Ast til Guðs þar styðji að, 
Mynd hans fyrst, sem bræður, berum 
Bróðernis ást styrki það. 

Aðal hugsan sálna sé 

Sannar ástir láta í te, 

Einkunn Krists í anda og hjarta 


47 


Ástfögur svo nái skarta. 

5. Oss þá verður æðsti sómi 
Að vér berum kristið nafn, 

Æfi vorrar aðalblómi 
Allra dyggða fegurst safn; 
Æðsta lífsins unun sú 
Andheit bæn og stöðug trú; 
Í Guðs ótta verk að vanda 
Vitandi hann hjá sér standa. 

6. Krist þá nafnsins kransinn fríði 
Krýnir skærri vegsemd oss, 
Andans helga blæriun bliði 
Blómgvar dyggða fegurst hnoss, 
Ást og blíða baða þá 
Bræðra? og systra vöngum á. 
Sælar má þær segja þjóðir, 
Svona hvar menn eru góðir. 

7. Ó þú góði Guðdóms andi, 
Guðs eilífa vísdóms ráð, 

Afstýr frá oss öllu grandi, 

Auk oss styrk, og veit oss náð, 
Helga þú vort hjarta, sál, 
Hugsun, áform, verkin, mál; 
Trú, von, ástin ávallt dafni, 

Eg þess bið í Jesú nafni. 


48 
28. sálmur. 


Lag: Faðir vort sem á himnum ert. 
Þú heimsins sanna ljós og líf, 
Leiðtoginn gegnum neyð og kif, 
Þú, sem yfirgafst þína dýrð, 

Að þínum bræðrum yrði skýrð, 
Leiðin að himna hæstum stig, 
Herra Jesú, eg bið nú þig: 

2. Um villustig eg velkist hér, 
Mig veikan taktu nú að þér; 
Rettu mér þína hjálpar hönd, 
Heims og syndar að leysa bönd, 
Svo víki þeim ei vegi frá, 
Vegferð þín sjálfs sem bendir á. 

3. Grátbæni eg þig, Guð drottinn, 
Glataði' og aumi sauðurinn, 

Fyrir þitt eilíft ástarmagn, 
Eilíft er sálum vinnur gagn, 
Himneska veit mér hjálp og lið, 
Herra, þig að ei skiljist við. 

4. Dyggðaskrúðinn, sem skreytti þig, 
Skreyti' einneginn, Jesú, mig, 
Meðan í heimi hjara á, 

Svo héðan þá eg fara má, 
Sú dýrðin auðnist, drottinn, mér, 
Dýrðlegum sem að skin á þér. 


49 


5. Þitt nafnið, Jesú, er það eitt, 
Eitt, sem hjálpræðið fær mér veitt, 
Veit mér frá syndum frelsi? og frið, 
Frið og sælu, þá skilst hér við, 
Við það gef að eg traust og trú 
Trúglaður festi, ó Jesú. 

6. Þitt nafnið eg, minn herra, hlaut 
Þá helgrar skírnar að eg naut, 
Svo sannarlega sem það ber, 

Svo sannarlega vert þú mér: 
Athvarfið blessað, heill og hlíf, 
Himnesk sælan og eilíft lif. 

7. Ég vil þá ekki hræðast hót, 
Hvað illt sem að mér geysar mót, 
Eg, sem friðþægðum föður hjá 
Fulltýngis Jesú njóta má. 

Hjartað, sál, líf, og hugur minn 
Himneskan prísi drottinn sinn. 

8. Já, lofi þig, minn lausnarinn, 
Lífs míns gjörvalli krapturinn, 

Þin höndin styrki hruman mig, 
Helgunar svo eg feti stig. 

Í líf? og dauða líkn mér sýn, 
Leið þú mig síðast heim til þín. 


50 
29. sálmur. 


Lag: Gæzkuríkasti græðari minn. 


Lot se þér, manna lausnarinn, 

Líknsami herra, Jesús minn, 

Föðurinn sem friðþægðir, 

Þó sálin mín sé syndum háð, 

Samt á eg vísa drottins náð, 

Burt þú hans reiði bægðir: 

Eg því 

Eymd í 

Glaður vona 

Guðs á son 

Og gæzku' hans skæra, 

Miskun, líkn er mör nam færa. 
2. Þau heitin skulu huggun mín, 

Sem heilög orðin boða þín 

Syndþjáðum sonum manna; 

Þá miskun allteins mæni' eg á, 

Mæddum syndurum er réðst tjá, 

Kýs hina sömu kanna, 

Eg fæ 

Frið æ 

Sæll þá skoða 

Sönn þau boðin, 

Sátt er veittu 

Þeim, sem mest þér móti breyttu. 


öl 


„8. Útbreiddan st þinn ástarfaðm, 

Á þinn því náðar hníg eg baðm, 

Og heyri hljóminn skæra: 

Kom þú mannskepnan mædd og þjáð, 

Mina hér skalt þú óðlast náð, 

„Eg vil þig endurnæra; 

wEingan 

„Eg þann 

„Burt mun reka 

„Synd í sekan 

Sem að kemur 

uMeð ósk um náð öllu fremur." 
4. Enginn syndari efist því, 

Né örvæntingu falli í, 

Heldur af hjarta segi: 

O Jesú, þú ert athvarf mitt, 

Eg reiði mig á loforð þitt, 

Um eilífð bregzt það eigi; 

Ast þin 

Skær skin 

Hún mig leiðir, 

Hún burt eyðir, 

Hvers kyns efa, 

Himnesk mun mér gæðin gefa. 


Á* 


52 
90. sálmur. 


Lag: Hver sem að reisir hæga byggð. 


Frelsarinn Jesús flytur oss 
Friðar boðskapinn sanna: 
Að frelsis sé nú fengið hnoss 
Fráhorfnu kyni manna, 
Og herrans köllun harla blíð 
Hljómar til vor um alla tíð: 
Komið til kærleiksranna. 
2. Sáttmála við oss sjálfur Guð 
Samdi, þá skirðir vorum, 
Veitti oss andans ástfögnuð, 
En honum tryggðir sórum, 
Og heitin standa herrans merk, 
En hvað sýna vor eigin verk? 
Breyskleik með brotum stórum. 
3. Q, herra Jesú, þökk sé þér, 
Þú leizt á vorar nauðir, 
Friðarröddin þín frammæler: 
Fráhorfnir mínir sauðir, 
Komið, yður hið bezta eg býð, 
Blessaða mina kvöldmáltíð, 
Komið í trú ótrauðir. 
4. Þegar þú dýrstur, drottinn minn, 
Döggvar mig blóði þínu, 
Og mér hér veitist máltíðin, 


nn 


53 


Minningin þinnar pínu, 
Unun og fögnuð önd mín fær, 
Utvalníag himnesk svölun ljær. 
Hjartanu hrellda mínu. 

5. Hjartans fús vil eg, herra minn, 
Hlýða röddinni þinni, 
En veit míns anda vanmáttinn 
Varnandi framkvæmd minni; 
Fyrir þér gef eg finni náð, 
Fulltyngi veit í lengd og bráð 
Breysklyndri barnkindinni 

6. Heyr þú, ó Jesú, hjartans raust: 
Herra, lát engan falla 
Syndara' í glötun líknarlaust, 
Leyf honum þig ákalla. 
Eg dupt og aska, drottinn minn, 
Dýrstann bið fyrir soninn þinn: 
Ó faðir, frelsa alla! 

7. Ó faðir lát þú anda þinn, 
Oss andlegt fjörið veita, 
Svo að Krists náðar-köllunin 
Oss knýi til hans leita; 
Helgunar í oss hafið verk 
þín "himnesk efli náðin sterk; 
Heyr þú andvarpið heita! 


54 


9l. sálmur. 


Lag: Oss lát þinn anda styrkja. 


Oss Jesús auglýst hefir 
Guðs eilift kærleiks ráð, 
Sá sem því gaum að gefur, 
Og girnist slíka náð, 
Hólpinn verður, og heillin sú 
Einúngis af hans flýtur 
Öruggri' á Jesúm trú. 
2. Hinn, sem því gaum ei gefur, 
Geymir ei trú á Krist, 
Enga von um það hefur, 
Að öðlast himna vist; 
Á trúnni ríður allramest, 
lökum það út hún heimtar 
Í voru hjarta bezt. 
3. Þekkingu þurfum hafa 
Þríeinum Guði á; 
Vita án nokkurs vafa. 
Að vilji hans er sá, 
Að himneskt öðlumst hjálpar ráð, 
Af því frækorni frjóva 
Framkemur andans náð. 
4. Samsinna hér næst hljótum, 
þvi heita orðin Guðs, 
Og því, að eflaust njótum 


Alls hins mikla fögnuðs, 

Er Jesús Kristur ávann heim, 
Lífgast þá fræið frjóva 
Fjörgeislum andans þeim. 

o. Af hug og hjarta bæði 
Hér næst vor löngun sé, 
Andleg þau öðlast gæði, 

Er Jesús lét í té 

Þá synda vorra sekt hann bar, 
Hreifíng þá látum helgu 

Heita getnað trúar. 

6. Djörfúng þá hjartað hlýtur, 
Og hugar öruggt traust, 

Að það Guðs góðu nýtur 
Gæzkunnar efalaust, 

Náðar fylling úr býtum ber, 
Frið og fögnuðinn skæra, 
Fæðing það trúar er. 

7. Lífsins og ljóss uppspretta, 

Lifandi drottinn minn, 
Tendra' í oss trúna rétta, 
Til þín svo ástfólginn 

Í hverri leiti lífsins þörf, 
Og fagran ávöxt færi 
Við fjölbreytt skyldustörf. 


55 


56 
32. sálmur. 


Lag: Allt eins og blómstrið eina. 


Sá min, þá sælu skoða, 
Sem trúin veitir þér, 
Hinn fagra fyrirboða 
Farsældar meðtak hér; 
Þitt lífið grannt að gættu 
Í gleði eins og hryggð, 
Í engri ert þú hættu, 
Ef „Jesú sýnir tryggð. 
Eg veit á hvern eg trúi, 

allt þá gengur í vil, 
Eins er sem auðnan snúi 
Mér öllu gleði til 
Allt er það, Guð minn góður, 
Gjöfin frá einum þér, 
Vorn fyrir bezta bróður 
Þú býttir öllu mér. 

3. Eg veit á hvern eg trúi, 
þá að ber lífsins þraut, 
þó baki brátt að snúi 
Hið blíða lán og skraut; 
Á Jesúm eg þá. kalla, 
Og bið haún líkna mér, 
Þar fæ eg ásjá alla 
Eflaust, sem hentust er. 


„4. Eg veit á hvern eg trúi 
Öll við mín lífsins störf, 
Þó ami eymd og lúi, 
Aðstoð, nær gjörist þörf, 
Veitir mér veikum drottinn, 
Viljann minn lítur á, 
Sú vissa von er sprottin 
Vors Jesú orðum frá. 

5. Eg veit á hvern eg trúi, 
Þá angrið særir brjóst, 
Og þó min brot mér búi 
Böl og hryggð leynt og ljóst; 
Í Jesú náðar nafni 
Á náðir Guðs eg Ílý, 
Svo mínum meinum hafni 
Miskunar faðmi í. 

6. Eg veit á hvern eg trúi, 
Þá að ber harma stund, 
Þó vinir frá mér flúi 
Fjötraðir dauðans mund; 
Í ljós minn Jesús leiddi 
Lífið og sælu þá, 
Er hann af ást tilreiddi 
Oss mönnum himnum á. 

7. Eg veit á hvern eg trúi, 
Þá aðber dauðans blund, 
Því dyggu drottins hjúi, 


58 


Við dagsins hinnstu stund, 
Verðlaunin verða gefin, 
Veitt af einskærri náð; 
Á því er enginn efinn 
Það er af Jesú tjáð. 

8. Eg veit á hvern eg trúði 
Í dauðans sorga dal, 
Þá skær réttlætis-skrúði 
Mig skrýðir lífs í sal, 
Og dýrð sé, drottinn, þína 
Í dýrð þér æðstum bjá; 
Æ, trúna efl þú mína, 
Að hljóti? eg blessun þá. 


33. sálmur. 


Lag: Himnarós, leið og ljós. 


Drottinn minn, þjónninn þinn 
Það eg játa: 
Ánauð. þjáir Oss, og spáir 
Eymd lífs; 
Adams blóð, Í heims þjóð 
Æst nam renna, 
Sálin þá, Syndum á 
Sárt réð kenna. 
2. Meðan hér, Mæld oss er 


Margbreytt æfi, 
Angurs hríðin, Eymd og kviðinn 
Opt sker; 
Heimur synd, Hvers kyns blind 
Heiptir vekja, 
Vilja því, Anauð í 
Einatt hrekja. 

3. Ei vort megn, Orkar gegn 
Afli slíku; 


59 


Fésjóð vænum, Vér því rænumst, 


Vor Guð; 
Hjálp oss við, Herra', eg bið, 
Hjálpargjarni, 
Hrynd burt pín, Hjástoð sýn 
Hrelldu barni. 

4. Auk oss þor, Að.svo vor 
Æfin renni, 
Að vér getum, Öflgir fetað, 
Í trú; 
Himin frið, Haldið við, 
Hér þó stríðum; 
lllsku her, Að þá ber, 
Engu kvíðum. 


5. Volk og neyð, Veröld, deyð, 


Við þó striði, 
Ei lát þverra, O, minn herra, 
Afl það, 


60 


Traust og trú, Trúr sem þú 
Tendrar fjöri; 
Það sem er, Þþakknæmt þér 
Það eg gjöri. 

6. Vert mín hlíf, Líkn og líf, 
Lifs um stundir. 
Þegar dauða, Dapra nauðin 
Dregst að, 
Vert þú þá, Helzt mér hjá, 
Herra bliði, 
Leið í frið, Ljúft eg bið, 
Lífs úr stríði. 

7. Öll burt sorg, Er mín borg 
Alheims vörður, 
Þar fæ skjólið, Þar er sólin 
Si-skær; 
Glaður nú, Geng í trú, 
Grát þó reyni; 
Eyðir vist, Æðst hjá Krist 
Alls kyns meini. 


34. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Ver skulum allir gefa' að gætur, 
— Það gleðji vora trú og von, — 


6l 


Hvílíkar á oss hefir mætur 
Heimsins lausnarinn og Guðs son, 
Limir nefnumst hans líkamans, 
Líka bræður og vinir hans. 

2. Arfleifðar sömu og hann njótum, 
Í upphæð þegar komum vér. 
Í trúnni ganga að eins hljótum, 
Um þann tíma, er dveljum hér; 
Ó, það arfleifðar himneskt hnoss, 
Sem herrann Jesús ávann OSs. 

3. Andann sinn helga oss hann 

sendir, 

Að auka sálum trúar styrk, 
Hann oss á takmark himins bendir, 
Hér þó lífsbrautin gjörist myrk; 
Hann sigrar með oss hverja þraut, 
Og heimsins af oss fjötra braut. 

4. Frelsíngjar Krists því allir erum, 
Ekkert er þvílíkt heiðursnafn, 
Einkunn hans tignar á oss berum, 
O hverri veru' er maður jafn? 
Gæt þú þess maður, Guði því 
Gjörvöllu þjóna lífi í. 

5. Í duptið, faðir, drýp eg niður 
Þá dýrð hugleiði', er gafst þú mér, 
Mannskepnu svo að minnist viður, 
Miskunin sú af öllu ber. 


62 


Um eilífð gjörvallt sálnasafn 
Sífellt vegsami, Guð þitt nafn. 


35. sálmur. 


Lag: Adams barn, synd þín svo var stór. 


Munnur af hjartans mælir gnægð, 
Meinþrúngin ef þar leynist slægð, 


Illskunnar orð framstreyma; 
Auðsgnóttin vizku ef þar býr 
Ástmögnuð, lífsins kraptinn skír 
Orðin munns í sér geyma. 
Orðin hafa það mikla magn, 
Mönnum vinna hið æðsta gagn, 
Hreinum tærð hjarta af sjóði, 
Allt um það finnum allir vér, 

Í orðum manna? ei fólginn er 
Meginafls-mátturinn góði. 

2. En hefur ekki hér á storð 
Hljómað skærra en manna orð, 
Orð, sem afl gjörvallt geymir, 
Orð, sem að vizkan í býr há, 
Orð, sem að drottni skýrir frá, 
Úr hugsan hans því streymir; 
Orð, sem að flutti friðargjörð 


63 


Föllnu mannkyni hér á jörð, 
Villu og vafa eyðir, 
Brýzt gegnum manna merg og bein, 
Mýkir og læknar gjörvöll mein, 
Og dauðann sjálfan deyðir ? 

3. Ó jú, það eru orðin þín, 
Ó Guð, og þeirra ljóminn skín, 
Aðalmagn lífsins lýða; 
Íturskær eru sunna sú, 
Sem breiðir geislahaf sitt nú 
Yfir veröldu víða; 
Kotúng lýsir í hreysi hans 
Og höll uppljómar keisarans 
Með geislum guðlegs anda; 
Ljós þegar sólar loksins dvín, 
Ljóminn hennar hvað fegurst skín, 
Því orð Guðs eilíf standa. 

4. Guðfögur þessi sannleiks sól, 
Sem hið gjörvalla lífið ól 
Um alheims allar byggðir, 
Lýsi hennar svo ljóminn oss, 
Að lífsins fáum dýrust hnoss, 
En forðumst flærð og lygðir; 
Hennar oss skulum halda til, 
Af hennar kærleiks vermast yl; 
Hún fjör og frelsi veiti, 
Myrkranna drúnguð dróma ský 


64 


Dreifist, en birtan skær og hlý 
Um lífsins leiki reiti. 


90. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Át orði þínu, ó drottinn, 
Innra manns flýtur helgunin, 
Uppeldið henni' ei orka kann, 
Og ekki heldur náttúran; 
Undirbýr hjartað andi þinn, 
Er hann helgunar-lífgjafinn. 

2. Þitt orð er oss hin æðsta hvöt, 
Að ekki gjörist sál vor löt, 
Að vinna? á lífi beztu bót, 
Bresti varast og dæmin ljót; 
Það má því heita mark og mið. 
Í manna fögrum dyggða sið. 

3. Bókstafur dauður ei það er, 
Andann og lífið með sér ber 
Til að helga vort sinn' og sál 
Samhuga bæði verk og mál; 
Blessanin, faðir bliði, þín 
Berlega á þess krapti skín. 

4. Ö hversu farsæll er sá mann, 
Er orðs þíns geymir sannleikann, 


65 


Sem blómrík eik hann er að sjá, 
Sem aldin spretta fögur á; 
Velþóknun góðra vinnur hér 
Vegsemd æðstu með sjálfum þér. 
„5. O drottinn, veit að andi þinn 
Í mér hafi sinn bústaðinn. 

Þitt visdóms orðið vísi mér 

Veginn dyggða, sem líkar þér, 

Svo lífs gjörvalla megnið mitt 
Mikli samhuga nafnið þitt. 


31. sálmur. 


Lag: Í dag eitt blessað barnið er. 


Lausnari heimsins lof sö þér 
Lífs fyrir orðið sanna, 
Sem þú af kærleik kenndir hér 
Kyni syndugra manna; í 
Það er það ljós, er lýsa skal 
Um lífsins þenna myrkva dal, 
Svo veginn rétta rötum; 
Í skuggsjá þess oss skoða ber 
Skaðræðið synda, svo að vér 
Velferð ei vorri glötum. 

2. Færum oss, bræður, nægst í nyt 

5 


66 


Náðar meðalið góða, 

Ei látum hverfa eins og þyt, 

Það orðin drottins bjóða, 
Meðtökum þau af hreinum hug, 
Hjá oss þau veki sannan dug, 
Lífsins vegferð að vanda, 

Og á Guðs óttans beinu braut, 

Þó beygi synd og mæða' og þraut, 
Ávallt stöðugum standa. 

3. Hótanir þeirra hrelli lund 
Og hepti girnda æði, 
Andvaraleysis banni blund, 

Og blíðlátt synda næði; 
þau huggi vora hrelldu sál 
Og himneskt boði friðarmál 
Iðrandi önd, sem grætur, 
Svo hún fögnuði fullum í 
Friðþæging öðlist æ á ný 
Frelsara síns við fætur. 

4. Þins anda krapt lát oss í te, 

Ó blíði faðir hæða, 

Að unaðsemd vor æðsta sé 

Um orðið þitt að ræða; 

það sé mót syndum vissust vörn, 
Að veröld ekki lastagjöru 

Véli oss á villa slóðir; 

En að guðhræðslan glæðist ný, 


67 


Og gróðursetist sálum í 
Farsældar friðsæl móðir. 


38. sálmur. 


Lag: Guðs vors nú gæzku prísum. 


Gjafarinn lífsins gæða 

Gaf einnig kraptinn máls 

Til gagns og gleði að ræða, 
Guðs er hann einkunn sjálfs; 
Vor unun sönn því sé, 

Og málsins æðsta iðja, 
Akalla Guð og biðja, 

Lof honum láta í té. 

2. Og þá vér á hann köllum, 
Oss ber helzt gæta að því, 
Að til hans fóta föllum 
Fullkomnri auðmýkt í 
Með ekkert eigið traust, 
Asjár svo æðstu leita, 

Oss mun þá drottinn veita 
Aheyrslu efalaust. 

3. Örvæntum ekki hrelldir 

Um drottins líknarráð, 
Þótt séum ánauð seldir, 
5* 


68 


Sönn miskun hans og náð 
Veslum veitir ásjá, 

Blóð fyrir lambsins blíða 
Burtnemar hegníng stríða; 
Það treystnm eflaust á. 

4. Oss því aldreigi reiðum 

Á eigin verðugleik, 

Úr brjósti efa eyðum, 

þótt öndin vor sé veik, 

Í auðmýkt, ást og trú 
Leitum lausnarans manna, 
Líkn mun hann veita sanna: 
Hrelldra se huggun SÚ. 

5. Ef ekki úr býtum bærum 
Bænheyrzlu, fyrr enn að 
Hennar verðugir værum, 
Verk og orð gjörðu það, 
Guð hjálpi góður mér; 

Góðs alls á mis þá gengjum, 
Og gjöldin synda fengjum 
Um eilifð eins og hér. 

6. Kenn þú oss breyskum biðja, 
Blessaði Jesús minn, 

Vor andvörp virzt að styðja, 
Við himna föðurinn; 

Unn oss um æfistund, 
Unaðsemd í því hafa, 


Í trúnni við þig skrafa, 
Þinn uns að fáum fund. 


39. sálmur. 


Lag: Á Guð alleina. 


Æisst sálar iðja, 

Iðkuð í trú og von, 

Sé sú að biðja, 

Svo hefur kennt guðsson, 
Hann réð og heita 

Himna föðurs ásjá 
Hverjum sem leitar 

Hans náðir bljúgur á, 

Og þá aðstoð veita, 

Er honum bezta sá. 

2. Guðs gæzkan hreina 
Gefur og hverjum það, 
Mest bót sem meina 
Mönnum fær orðið að; 
Ei hann því hefur 
Hinn einn og sama hátt, 
Greitt sumum gefur 
Geð sem óskaði kátt, 
Trúr á stundum tefur, 
Tilbjó og annað þrátt. 


69 


70 


3. Opt bljúst þá biður 
Barnið, hann veitir náð, 
Styrkir og styður, 

Og strax þess bætir ráð; 
Faðir friðsæli! 

Frá horfnu líknar því, 
Alls kyns inndæli 
Auðsýnir raunum í, 
Veitir hjálp og hæli, 

Þá hættan ber að ný. 

4. Ásjá optlega 
Alvitur slær á frest, 

A ýmsa vega 

Astfólgna reynir mest. 
Bezt er að biða 
Bænheyrzlu drottai frá, 
Stöðugt að stríða, 

Styrk mun hann til þess ljá, 
Bót á böli og kvíða 
Brátt vill hann gefa þá. 
„0. Einatt alfaðir 
ÁAheyrn ei veitir því, 
Heimsku bjúpaðir 

Hér sem að fýkjumst í; 
Hann sér hvað hagar, 
Hans ráð er allténd bezt, 
Líknsemd hans lagar 


Lifs kjör að farsæld mest; 

Heims þá hverfa dagar, 

Hans vizka skýrast sézt. 
6. Algæzkan góða, 

Gef mör að biðja þig, 

Þú, faðir þjóða, 


Þreyzt ekki? að heyra mig; 


Eg ásjá þinni 

Arangur bæna fel, 

Allt eign í minni 

Og mig á vald þér sel, 
Þína' að þóknan finni, 
þá er mér borgið vel. 


40. sálmur. 


Lag: Skapari stjarna, herra hreinn. 
Ti þess guðræknin gjöríst ör, 
Og læðist andans sanna fjör, 
Bænræknin er hið bezta ráð 
Blessaðri veitt af drottins náð. 


71 


2. Bænin er eyðing eymda kífs, 


Æða sláttur hins sanna lífs; 


Í bænarlausri býr ei sál 
Betrunarlíf né trúarmál. 


3. En af trúrækni tendruð sál, 


12 


Til himins sendir andans mál 
Með heitri bæn á hverri stund 
Á herrans leitar náðarfund. 

4. Hún bíður Guðs í bæninni, 
Hún bilast ekki í voninni, 
Hún þreytir dýrstan drottinn við, 
Unz drottinn henni veitir lið. 

5. Ú hversu mikil er þín náð; 
Eilífa guðdóms hjálparráð, 
Að hafa megi þvílikt þor 
Þessi duptklæddi andi vor. 

6. Þegar bænin min hrein og heit 
Hjartans gagntekur allan reit, 
Eg þá unaðsemd æðstu finn 
Af þinni nálægð, drottinn minn. 

7. En bænin mín er opt svo köld, 
Það eru minna synda gjöld, 
Verm hana þínum ástaryl, 
Asjónu þína mér ei hyl. 

S. Blíði drottinn, nær bið eg þig 
Bræðurna fyrir eða mig, 
Asjá veit þú aumum mér, 
Eptir því sem að hentast er er. 

8. Veit að sé æðsta unun min 
Andbeita bænin, Guð, til þín; 
„pá lif og sál er lúið og þjáð 
Lykill hún sé að þinni náð“.. 


13 


41. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Minn Jesús, önd af auðmýkt klökk 
Þér æðstu hjartans flytur þökk, 
Mér lézt þá huggun hér í té, 

Að heyrð sú bænin jafnan sé, 
Sem eg í auðmýkt anda míns 
Uppsendi' að stóli föður þíns. 

2. Það léttir sorg en lífgar hug, 

Og lénar sálu styrk og dug, 
Að varpa sér, þá aðber þraut, 
Ó faðir, á þitt náðar skaut, 
Og leggja öll sin efni? og ráð 

Á vald þitt speki, gæzku, náð. 

3. Þann fögnuð eg mér æðstan tel, 
Að þegar syrta hryggða el, 

Að andvörp mín og angurstár 
Einn telur þú, minn drottinn hár, 
Og litur æ í líkn til mín; 

Líkn þín er næst í þýngstu pín. 

4. Kem eg nú og vil knýja á 
Með kramið geð og hrellda brá, 
Hið þrúngna brjóstið bölið sker, 

O blíði faðir, opna mér, 
Í trausti Jesú eg þess bið, 
Alskært og dýrðlegt náðarhlið. 


74 


5. Bæn mína, faðir blíði, heyr, 
Og blessun veit mér langtum meir, 
En eg get fávís upphugsað; 

Allt veit þú mér af mildi það, 
Af hverju farsæld er mér vís, 
En ekki það, sem holdið kýs. 


Lá 
42. sálmur. 
Lag: Heimsins stýrir forsjón fasta. 


Lifnar andi, hugur, hjarta 

Helgrar skírnar minning við, 

Lifshelgunar lindin bjarta 

Lífsins streymir gegnum hlið; 

Þangað berast börnin smá 

Braut lífs fyrr en þekkja“ og sjá; 

Þrenning guðdóms því vér færum 

Þökk og lofgjörð hljómi skærum. 
2. Syndar, dauða, sorga mökkvi 

Svífi burt, sem þoku ský, 

Fyrir geislum Guðdóms hrökkvi, 

Gleðisól þá ljómar ný 

Yfir skærri skírnar lind, 

Skaparans hvar laugast mynd, 

Og hvar lífsins aðalkjarni 

Innlífast þar skirðu barni. 


15 


„3. Eik á lífsins aldinskæra 
Ungt þá blóm er gróðursett, 
Hún það gjörir hýrga' og næra, 
Himinblóm að verði rétt; 

Ur himneskum höfga því 
Hennar kransi vöknum í, 
Ylirskyggðir æðstum krapti. 
Oss til sælu lífs er skapti. 

4. Í hins hæsta skugga“ og skjóli 
Skapað er oss fram að gá 
Himnesku að höfuðbóli, 

Hvar hann sjálfan munum sjá. 
Ó það sanna sælu“ upphaf 
Sjálfur Guð í skírn oss gaf, 
Óðalsrétt þar himins hlutum 
Heilags anda gálna nutum. 

5. Andinn góði Guðs oss leiðir 
Götum villu ótal frá, 

Hann oss veginn bimins greiðir 
Hverjum feta skulum á 

Í frá skírn um eymdadal, 

Unz vort daga fyllist tal, 

Af náð þetta allt vér hljótum, 
Árnaðar því Jesú njótum. 

6. Ó þann mikla ástarvottinn, 
Ó þá miskun, gæzku' og náð, 
Oss sem veitir æðsti drottinn * 


16 


Ástar fyrr en þekktum ráð; 
Aldrei gleymi önd vor því, 

Oss sem skírn hann veitti í. 
Gleði og þökkin glöggt sig laugi 
Grátvotum í hvarmabaugi. 


43. sálmur. 


Lag: Konúng Davíð, sem kenndi. 


Ver þegar skírðir vorum, 
Vors drottins hlutum náð, 
Eið honum einnig sórum 
Avallt hans stunda ráð, 
Ei þó því gáfum gaum, 
Eðlið holds oss því spillti, 
Og burt frá drottni villti 
Í hættan heimsins glaum. 

2. Syndanna mikla magnið 
Mjög réð oss hlaðast á, 
En sálar sanna gagnið 
Sízt gjörðum stunda þá, 
Sál vor saurugleik bar; 
Sakleysis blóminn blíði, 
Barnsins helg skirnarprýði, 
Hvervetna horfinn var. 

3. O minn Guð, eg þér játa 


Afbrotin mörg og stór, 
Eg rauf í allan máta 
Eið þann, er dýrstan sór, 
Skírnar ei skeytti náð; 
Sál mín er syndum vafin, 
Saurugleik holdsins kafin, 
Og illu einatt háð. 

4. Litlar eg gaf að gætur 
Guðsríkis skyldum þeim, 
Er drottinn ákvað mætur 
Oss rækja? í þessum heim, 
Ótrúr þjónn eg því var; 
Frið, kærleik sízt eg sinnti 
Að sannleik ekki hlynnti; 
Hugði' ei til helgunar. 

5. Ö minn Guð, eg vil snúa 
Mlskunnar vegi frá, 
Eg vil nú feginn flúa 
Frelsarans náðir á; 
Mín skírnar heilög heit 
Eg vil nú endurtaka; 
Í auðmýkt til þín kvaka; 
Áheyrn mér aumum veit! 

6. Döggva mig dýrstu blóði 
Drottinn, úr frelsis lind, 
Á. Golgata fram sem flóði, 
Fágar það alla synd; 


TI 


78 


Veit þú mér þrek og þrótt, 
Föllnum á fætur standa, 
Framvegis lífið vanda 
Að dauðans dimmri nótt. 

7. Frelsari frelstra þjóða, 
Frelsari einnig minn, 
Gef mér þinn andann góða, 
Geymi mig kraptur þinn, 
Synd mig ei saurgi meir; 
Réttlætis skrýð mig skrúða 
Skartinu sálar prúða: 
Hjartans bæn mína heyr! 


44, sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Rettætis skrúða skartið hvitt 

Í skírn þér veittist sál mín, nýtt, 
Jesús þig skrýddi skarti því. 

Að skyldir þú þeim búning í 
Framkomið geta fyrir hann, 
Fullsæl í himna æðstum rann. 

2. En hversu flekkað hefur þú 
Hörmulega það skartið nú, 
Syndanna ljótan blett við blett 
A búning dýrstan hefur sett, 


/ 


19 


Ef að þeim verðar af ei náð, 
Ei fær þú heldur drottins náð. 

3. Jesús eymd þina vissi vel, 
— Vegsamað sé hans ástarþel — 
Hans því miskunin hrein og blíð 
Helga tilsetti kvöldmáltíð, 
Bergíngin á hans blóði þar 
Bótin er andans sáuúrgunar. 

4. En þú skalt, sál mín að því gá, 
Ef þú vilt slíka lækning fá, 

Að í auðsveipni ást og trú 
Að herrans máltíð gangir þú; 
Sameina þú þig svo sem mátt 
Sjálfum honum á allan hátt. 

5. Upprennur sjóndýrð æðsta mér 
Guðs ástar ljóman sem að ber, 

Eg þegar kropinn em á kné 
Í anda þig, minn drottinn, sé 
Og síðan meðtek sjálfan þig, 
Sú náð er óumræðilig. 

6. Hugsvölun öðlast hjartað mitt, 
Þá heyri! eg, Jesú, ávarp þitt: 
wKom þú mannskepnan mædd og þjáð, 
Mína til þess að öðlast náð, 
æt faðmi mínum fær þú ró, 
frið og unan sem eg þér bjó". 

1. QO Jesú, einskær ástin var 


80 


Undirrót þínnar holdgunar, 
Hugsanir orð og öll þín verk 
Einkennin kærleiks báru merk, 
Einskærast samt þín elskan skín 
Í þinni miklu kvöl og pín. 

8. Allt þetta mikla ástarmagn, 
Er eilift veitir sálum gagn, 

Í eina heild er samansett, 
Og síðan að oss aumum rétt 
Í kærstri Jesú kvöldmáltíð, 
Kærleik æðstan er boðar lýð. 

9. Einskær miskunin er þér rétt, 
þá ert þú, sál mín, þar borðsett, 
Og hluttekning þér hlotnast ný 
Heimsins lausnara sjálfum í; 
Himneskan þá þinn herra bið, 
Helgunar þér að veita lið. 

10. Drottinn minn, kom þú nú með 

náð, 
Nú bið eg um þitt hjálparráð, 
Nú er framreitt þitt náðarborð, 
Nú hljómar skýrt þitt lífsins orð; 
Öndu mína nú undirbú 
Anda þíns krapti, minn Jesú. 

11. Iðrunar drjúpi tárin tær, 
Trúna veika þú endurnær, 
Angurglöð voni öndin min 


81 


Á árnan þína' og bitru pín, 
Æ, hrind því burt, sem hjartað sker, 
Helga þú mig nú allan þér. 

12. Heyr það, Jesú, í hvert eitt sinn, 
Þá helgasta eg líkam' þinn 
Meðtek, og blessað blóðið þitt, 
Bezt sem að læknar hjartað mitt, 
Unun, líf, blessun, önd þá mín 
Öðlast af fylling náðar þín. 


45. sálmur. 


Lag: Dauðans þúngu kraminn kvöl. 


Sameiningar sannrar nýt 
Sjálfan við þig, Jesús blíði, 
Ástarvottinn æðsta hlýt, 
Öllum sem að veittir lýði, 
Þá eg bergi' á blóði þínu; 
Bitrar þinnar minnist pínu. 
„2. Eg þar skoða allra bezt 
Ástardjúpið megin skæra, 
Náðar dýrst hvar nægtin sést, 
Nauðstöddum er hjálp skal færa. 
Engin túnga út kann ræða 
Undur slíkra náðar gæða. 

3. Lifna við mitt sinni og sál, 

6 


82 


Sjá og skoða dásemd mesta; 
Hræri túngu hjartans mál, 
Herrans elsku prísi bezta, 
Allur lífs míns aðalkraptur, 
Elska þú þinn drottinn aptur. 

A. Ó því skyld“ ei andi minn, 
Elska þig í líf“ og dauða, 
Heimsins ljúti lausnarinn, 

Lausn sem veittir flokknum sauða 
Og þá dýrð, sem aldrei þrotnar, 
Í því ríki, sem þú drottnar. 

5. Eðli mannlegt helgun hlaut, 
Holdi þá þú voru klæddist, 
Jörðin heiðurs hæsta naut, 

Hér á meðan leiðst og mæddist; 
Valdi myrkurs illu eyddir, 
Allt í ljósið sannleiks leiddir. 

6. Þetta lífs og líknarráð 
Ljómar fyrir sálu minni, 

Allt mér veitt af ást og náð, 
Í míns Jesú máltíðinni; 
Guðdóms ástar geislinn skæri 
Gleðji mig og endurnæri. 

1. Ást bróðernis blossi því 
Blíð og hrein til allra manna, 
Hjarta voru heitast í 
Herrans fyrir blóðið sanna; 


83 


Eindrægir í anda verum, 
Einn líkami því vér erum. 

8. Einn er drottinn, ein skírn, trú, 
Einn vor Guð og blíði faðir, 
Himnesk sé vor huggun sú, 
Hennar unaðs njótum glaðir; 
Máltíð þín, minn drottinn dýri, 
Dásemd slíka bezt oss skýrir. 


46. sálmur. 


Lag: Hver sem að reisir hæga byggð. 


Jesús friðþæging fullgild er 
Fyrir brot allra mauna, 
Eilift því hjálpráð öllum sker, 
Er trúna geyma sanna, 
Hverein einneginn hlýtar sál, 
— Svo heilagt vottar drottins mál, — 
Sældar kjör sömu kanna. 
„2. Sál mín, kom þú og svala þér 
Á sönnu Jesú blóði, 
Friðþæging þin því orðin er 
Allteins frelsarinn góði, 
Veika trúna þar verm og nær, 
Vöxtinn guðlega því hún fær 

6* 


84 


Af drottins dreyra flóði. 

3. Þá blóðs hans dýri bikarinn 
Berst þér, og sjálfs hans hylli, 
Sannur uppnýjast sáttmálinn 
Sjálfs Guðs og þín á milli; 

Aldrei gleymir hann aumri þér, 
Ótal þó mergðin sálna er, 
Hug þinn það huggun fylli. 

4. Hans lífsins. kraptar lífgar þig 
Í lífs þíns neyð og kvíða, 

Að þekkir bæði' og sjáir sig 
Sáluhjálparann lýða; 
þá synd og eymdin sárt þig sker, 
Sinn bikarinn hann réttir þér: 
að fróun blíða. 

Bikar kærleiks það einnig er, 
Unað hjartanu veitir; 
Í hverju sem að höndum ber, 
Hrelling í friðinn breytir, 
Bróðernis ástarbikar skær, 
Bikar frelsis, svo yndið grær 
Hvar ánauð afli beitir. 

6. Blóðs þíns kaleik þá bergi" eg á, 
Blíði lífgjafinn manna, 

Öll léttist mæða eymd og þrá, 
Eg sem hér verð að kanna ; 
Eg vígist þá til yndishags 


85 


Og eilifs dýrðar samfélags 
Hvar eg sé bezt hið sanna. 


41. sálmur. 


Lag: Ó, drottinn alls valdandi. 


Lofum drottinn lifanda, 

Líkam og sál sem veitti oss, 

Og gæðin Guðdóms anda, 

Glaðværðir lífs og hvert eitt hnoss; 

Æðstu von oss sem gefur, 

Einka son sent oss hefur, 

Karl og kvon kærleiks örmum vefur. 
2. Lofum drottinn lifanda 

Lifandi dyggða verkum með, 

Af hreinu hjarta' og anda 

Hans stundum ávallt ástargeð: 

Eins og börn honum hlýðum, 

Hjálpargjörn vilja blíðum 

Þeim, sem vörn þurfa“ í lífi tíðum. 
3. Lofum drottinn lifanda 

Líkjumst hans dæmi bezt sem má, 

Sem blíðan ástar anda 

Einnig vondum hér gjörir tjá; 

Villta frá vondu leiðum, 


86 


Veginn þá lífs þeim greiðum, 

Föður hjá friðar þeim og beiðum. 
A. Lofum drottinn lifanda, 

Ljúfan vorn föður himnum á, 

Í trúar traustum anda, 

þó torsótt lífið verði að sjá: 

Hún sé vor sigur sanni, 

Sendi þar veikum manni, 

Gleði spor ganga' í heimsins banni. 
5. Lofum drottinn lifanda, 

Ljúfan vorn föður himnum á, 

Í vissum vonar anda, 

Vonleysan mest þá hrellir brá; 

Hann mun náð helzt oss sýna, 

Heims þá ráð afli týna, 

Í lengd og bráð líkn hans ei mun 

dvína. 

6. Lofum drottinn lifanda 

Lífs vors um alla æfitið 

Í sönnum sonar anda, 

Sífelld því er hans náðin blíð, 

Sál og líf lofi drottinn, 

Lán og kif ber þess vottinn, 

Heill og hlíf honum sé frá sprottin. 


48. sálmur. 


Lag: Óvinnanleg borg er vor Guð. 


Íhugum, bræður, oss hve ber 
Orku stakrar að neyta, 

Svo að. lifa, að sífellt sér 
Sannkristnir megum heita; 
Hyggjum og hér næst að: 
Herrann sjálfur er það, 

Sem veikum veitir dug, 
Vottum því þrek og hug, 
Eptir hans boðum breyta. 

2. þó að oss vaxi augum í 
Ákveðin skyldu störfin, 
Hugstyrkir verum, herrann því 
Hjálpar nær mest er þörfin. 
Hann er vor hjálp og stoð, 
Hans þegar rækjum boð; 
Látum ei hold né heim 
Oss hrekja grand frá þeim, 
Né telja oss trúarhvörfin. 


87 


3. Oftreysta skulum aldrei samt 


Aflinu holdsins veiku, 

Oss sem að er þó ofurtamt, 
En því svo hætt að skeika. 
Af eigin orku hér 


88 


Alls ekkert megnum vér, 
þó byrjum, brestur þrótt, 
Bilar og vizkugnótt, 
Líkt og þá börn sér leika. 
„ 4. Oftraust því látum aldrei ná 
Í oss að festa rætur, 
Vantraust ei heldur verki oss á, 
Vilji Guðs sá er mætur. 
Íðjum af alhug það, 
Oss sem drottinn ákvað, 
Með traustri trú á hann, 
Trúfasta hjálparann; 
Gefum þess allir gætur, 
6. Vor Guð, sem bæði vilja og mátt 
Veitir þeim, er þig biðja, 
Oss breyska styrk á allan hátt, 
Að gjörvöll lífs vors iðja, 
Ó faðir þóknist þér. 
Þér einum dýrðin ber; 
Heims þegar hræðast börn, 
Hafa ei þrek né vörn, 
Þitt aflið oss mun styðja. 


89 
49. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Ver allir, sem að Jesúm játum, 
þá játníng sönnum trúnni með, 
Í athöfn hverri? og orði látum 
Ásannast blíðast kærleiks geð, 
Metum veglegast vizku hnoss 
Vorn Jesúm, sem að dó á kross. 
2. Vér, hverjum friðar fregnin blíða 
Fagurhljómaði eyrum í, 
Að friðarboðans fótum skríða 
Frelsis leitandi náðum því, 
Sárþreyttir bæði á hold' og heim 
Höndum ástar hann gripum tveim: — 
#. Heyrum Guðs raddar hljóminn 
skæra: 
uHygg að maður og vert þú trúr, 
Lát þú þig ekki fet eitt færa 
wFrelsarans Jesú sporum úr 
Allt til dauðans, þó efldur her 
wEymd, synd og mæða sæki að þér. 
4. „Í dauða lát ei dug þinn þverra, 
wDjarflega tak þú honum mót; 
uHeyr þú hvað ljúfur lífsins herra 
uLeggur við sæla meina bót, 
Korónu lífs skal krýnast sá 


90 


uKrists trúi þjónninn himnum á" — 

5. Fest þú sjónir á svoddan hnossi, 
Sál mín, og ávallt reynstu trú; 

Að þíns frelsara krjúp þú krossi, 
Kærleiks þar aflið hlýtur þú; 
Þrautgóð svo dyggða þreyttu slóð — 
Þóað það, kosti líf og blóð. 

6. Ó drottinn, eg í auðmýkt kvaka. 
Eg vil kappkosta' að reynast trúr, 
Ávallt stríðandi" vinna“ og vaka, 
Væran unz sofna hinnsta dúr. 

Æ, styrki veika máttinn minn, 
Minn Guð, himneskur kraptur þinn. 


50. sálmur. 


Lag: Guðsson kallar: komið til mín. 


Ástríki faðir, eilífð frá 
Astin þín skín oss mönnum á, 
Sú ást, er aldrei þverrar; 
Ó því skyldi? ekki önd vor klökk 
Af alhug flytja lof og þökk 
Þér, æðsti ástar herra. 

2. Þín óskabörnin erum vér, 
Sem ótal föður velgjörðer 
Af ást einskærri veitir; 


g1 


Já, gafst oss sanna soninn þinn, 
Sem oss opnaði himininn, 
Og vist þar vissri heitir. 

3. Ofmikil vanþökk væri það, 
Vér ef ei þessu gáðum að, 

Með þverúð það meðtækjam; 
Lýsum því orði" og athöfn með, 
Að drottins þekkjum kærleiks geð; 
Hans boðin blessuð rækjum. 

4. Ástin er Jesú æðsta boð 
Undirrót skyldna' og máttarstoð, 
Astríkir æ því verum; 

Elskum drottinu af heilum hug, 
Helgunar sýnum vilja“ og dug; 
Svo einkunn ástar berum. 

5. Einn föður fyrst að eigum vér, 
Ástin bróðernis lýsi sér 
Í drottins ástar anda, 

Þreytumst aldrei að gjöra gott, 
Góðfýsis ávallt sýnum vott, 
Mýkjandi mein og vanda 

6. Dýrðsé þér súngin, drottinn minn, 
þin dásöm ástarblessunin 
Yfir oss ávallt streymi, 

Börn þín hún laði blíð að sér, 
Svo blessun sanna hljótum vér 
Hér og í æðra heimi. 


92 
5l. sálmur. 


Lag: Guðsson kallar: komið til mín. 


Umfram allt ber oss elska þá 
Eilífu veru himnum á, 
Sem allt af elsku skapti; 
Guðhræðslan í því geymd er bezt, 
Gleðin samvizku eykst þá mest 
Djörfúng með dáð og krapti. 

2. Fram fyrir drottinn föllum þá, 
Föður ástríkan köllum á, 
Ást hans því eigum visa; 
Ur hjörtum vorum hrekjum synd, 
Heilagri skrýðumst drottins mynd, 
Oss mun þá ljós hans lýsa. 
„9. Hins sannguðhrædda mark og mið 
Mest er, að elska réttlætið, 
Sannleik og sannar dyggðir, 
Hann því að veit að herra sinn, 
Hinn alfullkomni Guð drottinn, 
Hatar mjög lesti' og lygðir. 

4. Ástin vor hreinsast æ við þá 
Ást, er vér höfum Guði á, 
Allt því hans elskum vegna; 
Allt hið góða er ástgjöf bans; 
Ast Guðs sé djásnið hjartaranns, 
Hitt annað hennar þegnar. 


93 


5. Guð er fullnógur sjálfum sér, 
Af sönnum kærleik hljótum vér 
Tilveru gagns og gleði; 

Guð er vor faðir, hjartað, hlíf, 
Hans náð oss veitir eilíft líf. 
Lofum hann ljúfu geði. 

6. Lof sé þér, góði Guð drottinn, 
Gleðin vors lifs og huggunin, 
Vun, traust og vegsemd æðsta; 
Allt það, sem hefur andardrátt, 
Avallt sýngi af hug og mátt 
Lof og dýrð hinum hæsta. 


52. sálmur. 


Lag: Rís upp mín sál að nýju nú. 


0, hversu maður sæll er sá, 
Er sálarkappið leggur á, 
Guðs vilja góðum hlýða, 
Sá sælu krans 
Er sér hvers manns 
Sælunnar upphaf blíða. 
2. Oss á að vera unun það, 
Svo æðri sælu miði að 
Í dyggðum áfram keppa, 
Í lengd og bráð 


94 


Þann lífsins þráð 
Lát ei úr hendi sleppa. 

3. Ei skulum hugsa hér um laun, 
Því herrann þjónum sendir raun, 
Að æfist aflið gefna; 

Blóm dyggða braut, 
þó beygi þraut, 
Beint skulum áfram stefna. 

4. Ef ættum hverja eptir raun 
Úttaka henni verðug laun, 

Fljótt slíkt framförum hnekkti, 
Oss eigingirnd 

þá æsti blind, 

Og ást í burtu hrekti. 

5. Ó faðir, veit að þjóninn þinn: 
þér verði jafnan auðsveipinn 
Í trúnni hér þér hlýði, 

Áliti kross sem ástar koss, 
Og allt til dauðans stríði. 

6. Gef sameining við sjálfan þig 
Sífellt á æðra komist stig, 

Og veiti von inndæla, 
Að verði mér 
Í vist með þér 
Viss fullkomleikans sæla. 


95 
53. sálmur. 


Lag: Til þín heilagi herra Guð. 


hverju sem að höndum ber, 
— Hver einn má glöggt það skilja — 
Einka-úrræðið ávallt er, 
Að lúta drottins vilja, 
Og fela alvísri föðurnáð 
Ferilinn lífs og gjörvallt ráð, 
Sól þegar harmar hylja. 
2. Eg vil innræta ávallt mér 
Undirgefnina mæta, 
Hvort sem, minn drottinn, þóknast þér, 
Mig þjáning láta græta, 
Armæðu, fátækt, eða hvað, 
Í trúnni ef eg meðtek það, 
Von það mér veitir sæta. 
3. Hvað svo sem, faðir, þóknast þér, 
Það er ætið hið bezta, 
Hugsun sú eina hugfró er, 
Þá harmar gleði lesta. 
Verði á mér vilji þinn, 
Þó böl eg bíði mesta. 
4. Trú mín örugg á einum þér, 
Alvitri faðir bliði, 
Sigrar allt það, sem mætir mér, 
Í megnu lífsins stríði; 


96 


Þá heims ógnanir hrella mig 
Mig hressir trúin ein á þig 
Eg svo að engu kviði. 

5. Jesús minn, veikum veit þú þrótt 
Vilja þíns föður hlýða, 
Auðsveipinn hug og hjartað rótt, 
Þitt himneskt ljósið blíða 
Upplýsi trúar sanna sjón, 
Svo að hún eygi lífsins frón 
Gegnum mökk mótgangs hríða. 


54. sálmur. 


Lag: Konúng Davíð, sem kenndi. 


Í auðmýkt eg nú renni 
Augunum, Guð, til þín, 
Mikilleik þinn meðkenni, 
Mér sem hvervetna skin, 
Þú faðir alls, sem er, 
Þú, sem að gott allt gefur, 
Gætur á öllu hefur, 
Þér lotning ljúfust ber. 

2. Þú, Guð, ert allt í öllu, 
Eg má dupt telja mig, 
Er geði með gjörvöllu 
Gjöri að móðga þig 


Og blygðast má því mín; 
Bljúgur eg brot min játa, 
Breyskleik í allan máta; 
A. miskun mæni þín. 

3. Minni em miskun þinni 
Minn Guð, er aldrei dvin, 
Mér stendur fersk í minni 
Margreynda náðin þin, 

Sem breyskum býtist mér; 
Auðmjúkur eg mig beygi 
Undir þitt vald og segi: 
Verði hvað þóknast þér. 

4. Ó, þú drambsemin illa 
Allskonar lasta rót, 

Mig skalt“ ei megna' að villa 
Mjög á lastyrðin fljót 

Gegn vísri Guðdóms stjórn, 
Ofsann geðs eg vil brjóta, 
Ánægju lífsins njóta, 

Og þakkar flytja fórn. 

5. Burt lundin þrjózkra þræla, 
Þér ljæ eg ekki rúm; 

Burt þau forlög, er fæla 
Frelsið og auka húm; 
Burt rænu' og ráða þrot; 
Burt þú heims háttur blindi, 
Hvikull, sem strá í vindi, 

7 


97 


98 


Eg hef þín engin not. 

5. Auðmjúkur eg vil kvaka: 
Alvitri faðir minn, 
Æ, viratu að þér taka 
Aumstadda þjóninn þinn, 
Ráð þú, þú ræður bezt; 
Unað afneita mínum 
Eg skal, en vilja þínum 
Hlýða, sem má eg mest. 


55. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Drambið er synda“ og dauða móðir, 
Drottni það stríðir mest í gegn, 
Evu það ginnti á glæpa slóðir 
Og gjörði Adam synda þegn, 
Og þeirra niðjar eru því 
Ófarsæld sömu fallnir í. 

2. Drambi, megnustu mannkyns 

plágu, 

Mennirnir unna heldur dátt, 
Það heillar hina háu? og lágu, 
Það hafa þykist nógan mátt; 
Einskis það þolir yfirráð. 
Og enga finnur þörf á náð. 


99 

3. Þú dupt og aska, drambið lægðu, 
AF drottins allt þú þiggur náð, 
Hrokanum burt úr hjarta bægðu, 

Í hendi Guðs er allt þitt ráð, 
Ofurþúng verður höndin hans 
Á hroka og drambi syndugs manns. 

d. Varpa því þér í auðmýkt undir 

Almáttuga Guðs náðarhönd, 
Hún þótt þig agi á allar landir 
Auðmjúkt hirtíngar kyss á vönd; 
Agann meðtak sem ástar vott, 
Ekkert vill drottinn nema gott. 

5. Hans miskun fel þú öll þín efni 
Ávallt í sorg og raunum hress, 
Með allri hjartans undirgefni. 
Auðmjúkt í trúnni væntu þess, 

Að allt til góða gjöri þér 
Guð, sem miskunin einskær er. 

6. Þá mun hans náð af náð þér veita 
Náðar og yndis fegurst bnoss, 
Hrygeð og mæðu í hagsæld breyta, 
Himneskt sigurmark gjöra kross; 
Þetta faðirinu flytur þér 
Þá farsæld þinni hentast er. 

1. Æðsta huggun í heimi þessum 
Hjartans tel eg sé auðmýkt sú, 

Að gefa sig með anda hressum 
#7 


100 


Undir Guðs stjórn í von. og trú; 

Á því guðhræðslan glöggvast sést 

Gimsteinn trúar og spekin bezt. 
8. Ó faðir, vert þú allra faðir, 

Auðmjúk gef að þin séum börn, 

Úm allar lífsins aldaraðir 

Ávallt sért þú vor sól og vörn; 

Ber oss um feril farsældar 

Í faðmi þinnar miskunar. 


56. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar, hugur, sinni. 


Mes lotningu fram vér föllum 
Á fótskör þína, drottinn minn, 
Lofgjörð hefjum hljómi snjöllum, 
Himnesk því að blessunin, 
Streymd frá máttkri miskun þin, 
Mönnum ætið dásöm skín; 
Þó er lífsins lindar brunnur. 
Langt frá því oss ei fullkunnur. 
2. Líkams, andar æðstu gæði 
Af náð þinni hljótum vér, 
Auður, völd og vegsæld bæði 
Veitt af þinni gæzku er; 
Alheims drottinn, ekki neitt 


101 


Endurgjald þér fáum veitt, 
Þakklátt nema þel og hjarta, 
Þar sem trúgóð ástin skartar. 
„ 3. Hver ein stundin allra æfi 
Ástavottinn drottins ber 

Það oss veitir vel í hæfi, 
Vizkan hans er hentast sér; 
Því skal allt mitt trúartraust 
Til hans vera efalaust, 
Hvergi drottins hjástoð yggja, 
Hér þó vilji margt áskyggja. 

Á. Mér skal ljósið lífsins orða 
Lýsa skært um æfibraut, 
Hugsýkis mér hættu forða, 
Harma mýkja', og létta þraut. 
Guðs musteris meginraust 
Marg samhljómar endalaust: 
Vantrúaður vert' ei, maður, 
Von á drottni bygg þú glaður. 
„5. Eg skal treysta einum drottni 
Í því sem að höndum ber, 
Eins þó lífið líkams þrotni, 

Líf og skjól hann verður mér. 
Dauðann eg ei hræðist hót, 
Hels né völdin myrk og ljót, 
Sigurhróss eg sönginn ljóða 
Soninn fyrir drottins góða. 


102 


57. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar, hugur, sinni. 


Ó, þú maður, hugar hrelldi, 

Her á jörð sem dvelja átt, 

Þörf og mæðu' og syndum seldi, 
Sízt þinn bili trúar mátt, 

Fús að drottins fótum krjúp, 
Fáð' að sjá hans ástardjúp, 

Út á það, þó allt þér hafni, 
Óhult legg í Jesú nafni. 

2. Þegar lifsins þörfin beygir 
Þig, og hótar margri nauð, 
Ferðabæn þá fram þú segir: 
Faðir, gef mér daglegt brauð, 
Öruggt síðan áfram halt, 

Allt þitt leggja fram þú skalt; 
Guðdóms djúpið gæzku skæra 
Gnæga mun þér blessun færa. 

3. Margföld þegar mæða' á dynur, 
Megnið sálar þverrar ótt, 

En hún örmædd undirstynur 
Ætlar missa fjör og þrótt; 

Bið þú Jesúm lið þér ljá, 
Legs þú síðan djúpið á, 

Þá mun miskun Guðs þins góða 
Gnægð og svölun næga bjóða. 


103 


d. Þegar sál þín syndum kafin 
Sér ei framar bjarga má, 
Angri, hrellíng, hættum vafin 
Hjálp og svölun girnist fá: 
Náðþurfandi niðurkrjúp; 

Í náðar drottins megindjúp 
Hrellinga og hryggða nökkva 
Hjartans feginn mátt þú sökkva. 

5. Þegar endar þitt hér lífið, 
þess og lægist ólgusjór, 
Aðber dauðans dapra kiífið 
I drottins nafni hugarrór 
Legg þú út á dauðans djúp, 
Dimmum sveipað myrkra hjúp, 
þá á ströndum lífs munt lenda, 
Lífið hvar ei tekur enda. 


58. sálmur. 


Lag: Til þín, heilagi herra Guð. 


Elskan er sálar æðsta hnoss, 
Elskunnar faðir bliði, 

Af Guðdóms ást sem gæddir oss 
Guðfagri sálarprýði, 

Þig einan eigum elska mest, 


104 


Allt, sem að sálin vor á bezt, 
Þér einum þjóni og hlýði. 

2. Syndum sprottinni svikarót, 
Sjálfselsku, skulum hafna, 
Drambseminnar sú dóttir ljót 
Drottni oss telur jafna; 

Hún er undirrót eymda kiís, 
Eyðing hins rétta sálar lífs, 
Onáð Guðs á oss safnar. 

3. Eins og frækorn ei ávöxt ber, 
Utan það deyi' og rotni, 

Eins getur ekki glæðst í mér 
Gjöf andans nema þrotni 
Sjálfs elskan öll, að sálin frí 
Sönnu kærleikans lífi í 

Æ hlýði einum drottni. 

4. Drottins vors Jesú dæmi að 
Drottni í auðmýkt hlýðum, 
Afneitum sjálfum oss, en það 
Astfúsum vilja líðum, 

„Sem ljúfur faðir leggur á; 
Legsjum það til, sem framast má, 
Að gegn því illa stríðum. 

5. Allt það sem erum, erum vér 
Af kærleik Guðs einskærum; 
Drottni því einum dýrðin ber, 
Drottni þakkargjörð færum, 


105 


Til drottins hefjum hug og sál, 
Heimsins umflýjum vald og tál, 
En andans auðmýkt lærum. 

6. Vil eg, minn drottinn, venja mig, 
Vilja þínum að hlýða, 
Meðan þín gæzkan guðdómlig 
Gefur mér frestinn tíða, 
Að tamt mér verð“ að þjóna þá, 
Þegar eg síðar himnum á 
Skal þinna boða biða. 


59. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Miskunsemdanna mildi faðir, 
AF miskun allt sem veitir gott, 
Miskun þína vér miklum glaðir 
Mildi og ástar ber hún vott, 
Og oss auðsýnir ávallt bert 
Að þú vor Guð og faðir sért. 

2. Sem faðir þú oss elskar, agar, 
Elur, verndar um lífsins skeið, 
Kjörum og stöðum hentast hagar, 
Hjástoð veitir í alls kyns neyð, 
Umlíður synd og oss í sátt 
Aptur tekur þó brjótum þrátt. 


106 


3. Ef vér ei skulum af oss brjóta 
Ást og náð þína, faðir kær, 
Hlutdeildar í þeim heitum njóta, 
Sem heilög boða orð þín skær. 
Af saurgun holds og sálar hér 
Sannlega þurfum hreinsast vér. 

A. 1 helguminni áfram keppa, 
Elska, heiðra og tigna þig, 

Úr huganum þér aldrei sleppa, 
Algæzkan, heilög, guðdómlig, 
Allt eins og fyrir augum þér 
Allt það vinna, sem störfum vér. 

5. Öruggur gegn því illa stríða, 
Utrýma synd og lasta her, 
Með alúð á þitt orðið hlýða, 
Ávallt kostgæfa' að líkjast þér, 
Og hyggja þar að harla grannt 
Í hverju? oss sé ábótavant. 

6. Oss styrk þú til þess Guð minn 

góður, 

Og gef oss helgan anda þinn; 
Fyrir þinn son vorn bezta bróður 
Burtskúf'a oss ekki, drottinn minn; 
Endurnýja þú hjarta? og hug, 
Helgunar veit oss styrk og dug. 


107 
60. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar, hugur, sinni. 


Ó, þú geislinn Guðdóms skæri, 
Gegnum streymdur mannkyns sál, 
Þú, sem lífgar, hressir, hrærir, 
Hugsun, áform, verk og mál, 
Ast til Guðs og manna mæt, 
Megin-unun lífsins sæt, 
Himinbúa hnossið góða, 
Hrós og prýði jarðar þjóða. 

2. Fyllíng lögmáls fríð þú heitir, 
Fullkomnari trú og von, 
þú um eilífð afl oss veitir 
Æðstan prísa mannsins son, 
Þú skuggsjáin skaparans, 
Skýrir rétta eðlið manns, 
Sýnir oss í sælum ljóma 
Sannleik drottins leyndardóma. 

3. Þegar ást þá æðstu sýndi 
Einka-soninn gaf hann oss, 
Þann, sem veröld þjáði, pindi, 
Þann, hún deyddi loks á kross; 
Hann dó fyrir heimsins synd, 
Hjálp þér veitti aum mannkind, 
Upp, upp allur kærleiks kraptur 
Konúng dýrðar elska aptur. 


108 


4. Elska bræður, boð Guðs fylltu, 
Bæt úr raunum sérhvers manns, 
Leið á réttan veg þá villtu, 

Vert þú styrkur aumingans, 
Umlíð bresti, uppgef sök, 
Að því jafnan leið þú rök, 
Að þitt eðlið unaðs dýra 
Engin túnga kunni að skýra. 

5. Á þér vinnur enginn dauði, 
Eilíf því að varst þú gjörð, 
Himinlifs þú hrósar auði 
Hafin burt af vorri jörð; 

Í sjón þá trúin sést óleynd, 

Sæl uppfyllist von í reynd, 

Ein þú heldur æðstum blóma, 
Umkringd drottins kærleiks ljóma. 

6. Guðleg ást til Guðs og manna 
Gnæg í minni sálu bú, 

Hef mitt líf til lífsins sanna, 
Lifga' og styrk þú mína trú, 
Að mig skilji ekki neitt 

Í frá þeim, er hefur veitt 
Soninn mér og sælu blíða, 
Sem ei raskar breyting tíða. 


109 
Gl. sálmur. 


Lag: Hvar mundi vera hjartað mitt. 


Eins og að skuggsjá skaparans 
Skýrist í manni þeim, 
Sem lyptir hug til himnaranns, 
Hans girnist dýrðarseim; 
Eins dregur myndin innra manns 
Allshendis þar af keim, 
Þegar að lyst og löngun hans 
Laðast að þessum heim. 

2. Varast? því heimsins véla tál, 
Við hann ei kærleik bind, 
Ágæt og vegleg ó min sál, 
Eptir Guðs sköpuð mynd; 
Guðssonar döpur dauðaskál 
Dauða þíns er línkind, 
Og andans helga einka-mál 
Uppspretta" að sannleiks lind. 

3. Þetta himneska hjálparráð 
Hvetji þig, sála min, 
Eilífa Guðs að eignast náð, 
Á því er nauðsyn brýn, 
Varastu' að vera heimi háð 
Hans lysting gjörvöll dvín, 
Lífsins herra í lengd og bráð 
Ljúfustu þjónkan sýn. 


110 


4. Hygg þú að það er hverful stund, 
Her sem þú dvelja átt, 
Að getur dauðans borið blund 
Bráðlega dag sem nátt, 
Holds-glysið allt og heimsins mund 
Hér við þú skilja mátt; 
Atkvæði Guðs um gefið pund 
Gjörast mun þá uppskátt. 

5. Þótt þú dveljir í heimi hér 
Til himins samt þig bú, 
þar sem þitt óðal eilift er; 
Í sannri von og trú, 
Hvernig svo sem um heiminn fer, 
Huganum þangað snú; 
Bið drottinn lið að leggja þér, 
Á líknar vald hans flú. 


62. sálmur. 


Lag: Einn herra eg bezt ætti. 


Vors Jesú dæmið dýra 
Daglega eigum vér 

Láta, sem lýsing skýra, 

Lífs feril kenna hér; 

Það blæinn ástar bjarta 

Ber ljóst til syndugs manns, 


111 


Á. oss því á að skarta 
Ástin til náúngans. 

2. Ást sú má aldrei dvína 
Um alla lífsins tið, 
Og ágæt ástverk skína, 
Alúðleg, nytsöm frið, 
Oss hlífa ekki megum 
þó ervið skyldan sé, 
Allt fram því leggja eigum, 
Allt bræðrum láta í té. 

3. Ástin til Guðs ei getur 
Gagntekið eðlið manns, 
Utan þar eigi! aðsetur 
Ástin til náúngans; 
Hann er í Guðs mynd gjörður, 
Guðs-barnið fyrir Krist, 
Á sömu settur jörðu, 
Og sama búin vist. 

4. Hann vér hvervetna sjáum, 
Hann vor jafningi er, 
Aðstoð hans einatt fáum, 
Einatt hann þökk oss tér; 
Eðli vort út því krefur 
Elskunnar blíðu hót 
Hvern við, sem hjá oss tefur, 
Af hjartans allri rót. 

5. Ast sá ei bræðrum býtir, 


112 


Bræðrum, sem er hann hjá, 
Ei heldur ást, sem hlýtir, 
Á drottni hefur sá; 

Trúna því dapra' og dauða 
Daglega í sér ber, 

Afls og atorku snauða, 
Ástvana lifir hér. 

„ 6. Astvana' í öðru lífi, 
Ást Guðs ei hlýtur sá, 
Ástsnauðu eymda kifi 
Ástlausir sál hans þjá. 
Ástar uppsprettan sanna, 
Ástar lát strauminn þinn 
Ást með til allra manna 
Astfrjófga huga minn. 


63. sálmur. 


Lag: Kom, skapari heilagi andi. 


Ö hversu farsæll er sá mann, 
Er vilja drottins stundar fús, 
Um alla hlýtur eilífð hann 
Alsældar vist, er bjó Jesús. 

2. Hinn sem ei þessu gefur gaum, 
Glysmál veraldar elskar dátt, 


113 


Ofagnaðs kýs sér kjörin aum, 
Kætin hennar því dvínar brátt. 

3. Íhugum þetta, bræður, bezt, 
Burtrýmum heimsins elsku því, 
Unmflýjum það af alhug mest, 
Ófarsæld sem oss steypir Í. 

4. Snúum huganum heimi frá, 
Hann bindum ekki félag við; 
Festum himninum hugann á, 

Hér meðan eigum stundar bið. 

5. Aðhyllumst Guð af allri sál, 
Ástar hans ljósan sýni vott, 
Áformin gjörvöll, iðjan, mál; 

Ó hversu það er manni gott! 

6. Gott er að þjóna Guði, því 
Geldur hann beztu verkalaun: 
Gott, þó vér rötum eymdir í 
Örstutt því verður lífsins raun. 

7. Og eilíf blíðan blasir við, 
Börn sín upphefur drottinn þá 
Í himna dýrð og hæstan frið, 
Hvern engin túnga skýra má. 

8. Ó það sælunnar æðsta hnoss, 
Um eilífð sem að gleður mann. 
Drottinn minn, kénn þú öllum oss, 
Að þekkja gjörla sannleik þann. 

9. Heimurinn hversu hættur er, 

8 


114 


Hversu mjög lystíng öll sú dvín, 
Og sá einn gott úr býtum ber, 
Sem blíða hlýtur elsku þín. 

10. Lausnari, þú sem leystir mig, 
Lífi helgunar gæddir bezt, 

Æ, veit mér náð að elska Þig, 
Það unun bjartans veri mest. 

11. þá mun eg, dýrsfi drottinn minn, 
Dýrðar njóta með sjálfum þér, 
Hérvist þá þver, og heimurinn 
Horfinn gjörvallur verður mér. 


64. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Þú, kristni maður, hygg að hér, 
Hugföst sem að þín velferð er, 
Daglega flyzt þú dauða að, 
Dag hvern lát hann þig minna' á það: 
Að eptir dauðans dapurt kiíf 
Dómur kemur og eilíft líf. 

2. Þú fyrir höndum átt það allt, 
Alvarlega því reikning halt 
Um þitt lífernið ár og sið, 
Iðrast á meðan fær þú tið; 


115 


Frá illu strax í æsku snú; 
Aðhyllst þú Guð í sannri trú. 

3. Vanda þú þín öll verk og ráð, 
Vera lát þau ei mönnum háð; 
Drottinn er sá sem dæmir Þig, 
Drottins því boða hald þú stig; 
Geðþekkni ekki met þú manns 
Meir enn velþóknun dómarans. 

4. Að feta dyggða ferilinn 
Se fúsust hjartans löngunin, 

Og iðka þær um alla stund, 

Allt fram að þínum hinnsta blund, 
Tem þú þér ekki heimsins hátt, 
Við hann sem mest þú losast átt. 

5. Bæn og þakkargjörð þér sé töm, 
þin má ei hyggjan vera fröm, 
Meðlætið iðran minni á, 

Mátt þinn í auðmýkt virzt að tjá, 
Vizkan guðrækið votti geð, 
Velsæld góðverkum sýn þú með. 

6. Lifið að meta lær þú rétt, 
Lærdómstíð er það manni sett, 
Hvort sem að gengur með eða mót 
Megni þér ekki“ að raska hót; 
Halt þú stöðugur himinleið 
| hvers kyns gleði, sorg og neyð. 

1. Á Guði haf þú heita ást, 


8* 


116 


Hugardramb aldrei lát þú sjást, 
Guðsóttann hjá þér geym þú bezt, 
Gjörvalla von á drottni fest; 
Kunngjör þú miklu miskun hans, 
Mildi og náð til syndarans. 

8. Lær þú drottni að lifa hér, 
Lærdómstíð meðan veitist þér, 
Í drottni þú munt deyja þá, 
Drottni um eilífð vera hjá; 
Drottinn þér í því leggi lið; 
Líkn hans skilji oss aldrei við! 


65. sálmur. 


Lag: Kom andi heilagi. 


Ein drottins ástargjöf 
Er lífið, bræður, 
Hvers eins hérveru töf 
Hans vizka ræður. 
2. Af drottins ást og náð 
Er lífið gefna, 
Miskunar mætan þráð 
Má það og nefna. 
3. Að eins er líf samt léð, 
Lán það rétt notum, 


117 


Það annars endast með 
Eymd í fjörbrotum. 

4. Ef í synd eyðist tið, 
Og illum verkum, 
Ófarsæld ógnar stríð 
Í dauðans kverkum. 

o. Hin flogna fæst ei tið, 
Þó fegnir vildum 
Glöggt, meðan gefst hún blíð, 
þess gæta skyldum. 

6. Oss tíðin byrjun ber 
Böls, mæðu, kifsins, 
Hún líka upphaf er 
S æðra lífsins. 

Það andans aðalhnoss 

Á Strndii hljóta, 
Á meðan auðnast oss 
Hér æfi njóta. 

S. Ef verjum æfitið, 
Að drottins vilja, 
Víst unun verður blið 
Við heim að skilja. 

9. Við hinnsta hverfur blund 
Hrygeð, mæða, kifið, 
Þá öðlast unaðsstund 
Hið æðra lífið. 

10. Lát oss svo lifa hér, 


118 


Vor ljúfi faðir, 
Að sælu erfum vér 
Um eilifð glaðir. 


66. sálmur. 


Lag: Adams barn, synd þín svo var stór. 


(0) drottinn, hversu er þitt ráð, 
Einskær speki og kærleiks náð 
Aumstöddum oss til handa, 

Oss, sem í heimi eigum dvöl, 
Oss, sem að reynum margs kyns böl, 
Volæði, freistni, vanda; 

Aðstoð þín veitir afl og þrek 
Oss, þó að mæðan særi frek, 
Þrautgóðum hér að þreyja 

Og hyggja rétt að heimsins rýrð, 
Hégómans gegnum alla dýrð 
Eilífa fúllsæla. eygja. 

2. Ó gleði þá, að þekkja bert 
Þú vor drottinn og faðir sért, 
Himins og jarðar herra, - 
Almættis þíns og ástar verk 
Oss eru kunn, svo stór og merk, 
Að trú vor ei má þverra. 
Örmædd þá sálin andvarpar, 


119 


Engrar fær notið huggunar 
Í lífsins eymd og ama, 
Náðar boðskapur“ blíður þinn 
Blessaðan veitir fögnuðinn 
Hjartanu trúar tama. 

3. Himneskan vin vér eigum að 
Ó hvílík gleðifregn er það, 
Meðalgangarann manna, 

Hann, sem oss veitti heill og lið, 
Himins sælu og andarfrið, 

Jesúm þinn soninn sanna, 

Allur vor kvíði og kvelling dvín, 
Kærleiksrík hljómar miskun þin, 
Eymdþjáðnm mönnum móti; 
Litilvæg er vor hörmúng, hryggð, 
Hjá þeirri gleði" í sælubyggð, 

Er þú villt allir njóti. 

4. O drottinn hvílík heill það er, 

Að helga lífið einum þér, 

Og trúna á þér festa; 

Vér þurfum þá ei hræðast hót, 
A hörmum lífsins verður bót, 
Þeir breytast til hins bezta. 
Eilífi kraptur í oss bú, 

Auk þú oss þrekið von og trú, 
Hugrakkir hér að stríðum, 
Kostgæfandi að hljóta hnoss, 


120 


Er herran Jesús ávann oss, 
Og þess öruggir bíðum. 


67. sálmur. 


Lag: Gleð þig, Guðssonar brúð. 


O hve völt er þín von, 
Ugglausi heimsins son, 
Hana þó holdið gylli, 
Hjartað glaðværðum fylli; 
Hvikult er heims ágæti, 
Hans brygðul lyst og kæti. 

2. Þótt hafir heilsu, fjör, 
Og hvers kyns sældar kjör, 
Brátt kann það allt að endast 
Og eymdin mörg þér sendast; 
Fljótt bæði fjöri og auði 
Þig firrir kaldur dauði. 

3. En hversu sæll er sá, 
Sem drottni byggir á, 

Von og traust hér í heimi, 
Honum því aldrei gleymir 
Alheims forsjónin friða, 
Föðurleg mildin blíða. 

4. Hans er Guð heill og skjól 
Og himnesk gleðisól, 


121 


Allt þegar honum hafnar 

Og hörmum lífið safnar, 
Heims gjörvallt hverfur yndi, 
Hvikult sem strá í vindi. 

„5. Í hæð því huga snýr, 
Á herrans náðir flýr, 
Löngun ber hjartans heita 
Hans eptir vilja breyta; 

Af honum alls góðs vonar 

Í trausti mannsins sonar. 

6. Í sannri sæla von, 
Sem veitti mannsins son, 
Glaður og geðrór segir: 
Glys heims og sældar vegir, 
A burt með allt ágæti, 
Auðlegð, velsæld og kæti. 

1. Þú heimur, þinn far veg, 
þín ekki sakna jeg; 

Á Jesúm eg vil vona, 
Arfleifð kosinna sona 
Gefst mér í himna höllu, 
Hvar Guð er allt í öllu. 


122 
68. sálmur. 


, Lag: Heiðrum vér Guð af hug og sál. 


Ástkær, vér sem eigum vist 
Arfleifðar fyrir Jesúm Krist 
Heilögu ríki himins í, 
Hyggja skulum vér grannt að því, 
Að vort heimilið ekki' er hér, 
Eins og ferðamenn teljumst vér, 
Heimkynnið rétta' í upphæð er. 
2. Sem vegfarendur verðum þá: 
Varúðar gæta jörðu á: 
Girnðunum ekki gefa taum, 
Gjálífis forðast illan straum, 
Hjartað ei binda heiminn við, 
Hér meðan eigum stundar bið, 
Né treysta á hans traust og lið. 
3. Allt fyrir þetta eigum vér 
Að iðja það, sem vera ber, 
Og köllun vora rækja rétt 
Ráðvandlega í hverri stétt; 
Missa samt sjónar aldrei á 
Aðalbólinu drottni hjá, 
Margbrotið lifs við mæðu stjá. 
4. Það tjáir ekki að tefja við 
Tímans rás hefur enga bið; 
Hugglaðir þreytum himinskeið 


123 


Heimsins í gegnum sæld og neyð. 
Faðir, veit þú oss frelsi, ráð, 
Fulltyngi, blessun, styrk og náð, 
Eilíft sælu að eignast láð. 


69. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Ástríki manna elskhuginn, 
Elskunnar brunnur, Jesús minn, 
Kærleikans boð sem kenndir oss, 
Kærleiksrikastur dóst á kross, 
Frelsingja þinna gef þú geð 
Glæðist kærleikans eldi með. 

2. Geislann af þinni Guðdóms ást 
Glögglega lát þú í oss sjást, 

Ástar þar kvikni eldheitt bál, 
Allan gagntaki hug og sál; 

Sú ástin verði veröld skýrð, 
Og vegleg Guði súngin dýrð. 

3. Þar sem öndin er ástarsnauð, 
Eins er sem að hún væri dauð; 
Lífið vort gjörvallt láttu því 
Lífinu kærleiks helgast í; 

Efl þú í fylgsnum innra manns 
Elsku til Guðs og náúngans. 


124 


4. Ást sú sé hæði heit og hrein, 
Hjartfólgin oss í allri grein, 
Atorkufull og iðjusöm, 

Ósérhlífin, en þó ei fröm; 
Áform vor bæði orð og verk 
Einkenni hennar sýni merk, 
5. Ástarlíf þvílíkt efli þinn, 
Ó Jesú, helgi krapturinn; 
Ástar sólin þín iturskær 
Utsendi geisla fjær og nær, 
Og vermi hjörtun hörð og köld; 
Hreki burt synd og myrkra völd. 

6. Friðarins Guð, og faðir vor, 
Friðarins veit að rekjum spor, 
Astfólgin friðar blessun blíð 
Búi meðal vor ár og sið; 

Leið oss í ástar æðsta frið 
A. síðan, þá hér skiljumst við. 


10. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Þegar vér lítum lífið á 
Leiðir margbreyttar er að sjá; 
Hugarfar manna allteins er 
Ólíkt næsta, það reynum vér; 


125 


Sundrúngin vill því verða mörg, 
Verð? ekki fundin einhver björg. 

2. Eining andans er björgin bezt 
Við bandið friðar nákvæmt fest, 
Sameinuð hreinni hjartans ást, 
Hvervetna' er láti vottinn sjást, 

Í blíðu jafnt sem böli hér, 
Að bræður og systur séum vér. 

3. Þetta friðsæla félags lag 
Farsælir allan lífsins hag, 

Unað stráir um æfibraut, 

Og alla mýkir lífsins þraut; 

Guðs blessan fylgir gjörðum þess, 
Glaðværandi og hugarhress. 

4. Sælt má heita það heimili, 
Sem hefur slíka eindrægni, 
þar á guðhræðslan griðastað, 

Guð og hans blessan fylgjast að, 
þar má forsmekk með fúsri lyst 
Finna af sannri himnavist. 

5. En þar sem eining andans þver, 
Og ósamlyndið sundar sker 
Friðarans band, en úlfbúð ein 
Á. sér rætur í hverri grein, 

Þar má með hrellíng heyra" og sjá 
Helvitis sambúð jörðu á. 
6. Friðarins Guð og faðir minn, 


126 


Friðarins anda send oss þinn, 
Svo að í friði saman vér 
Sífellt lífum til dýrðar þér, 
En sálu vorri í heill og hag 
Að himneskt öðlumst samfélag. 


7. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Ó, þú meistarinn manna góði, 
Mönnum sem skyldna sýndir stig, 
Og af ástfýsis fögrum sjóði 
Framleiddir dæmin kærleikslig, 
Ekki dæmdir þú aðra hér 
Enda þótt brytu móti þér. 

2. þú bannaðir oss bræður dæma, 
Sem: bærum sama veikleikann, 
þú kvaðst það ekki kristnum sæma, 
Að kveikja last um náúngann 
þú bauðst að bróður einlæg ást 
Í orði hverju skyldi sjást. 

3. Unn oss að hlýða orðum þínum 
Og ekki dæma náúngann; 
Unn oss að vér í öllu sýnum 
Umburðarlyndi', kærleikann; 


127 


Unn, að ei dæmum aðra hér, 
Svo ekki dæmumst sjálfir vér. 

4. Því skyldi sekur sekan dæma 
Og sekta með því auka megn, 

Og hinn breysklyndi brot útflæma, 
Bróður síns allri skyldu gegn, 
Sverta hans orðstír, og með því 
Ætla sér veitist frægðin ný. 

5. Ómilda dóma' ei dæmum, bræður, 
Um dagfars hegðun náúngans, 
Drottinn, sem öllum dómi ræður, 
Dóminn uppkveður vor og hans, 
Vægir í dómi verum þvi, 

Vægð svo að hljótum dómi í. 

6. Virzt oss í dómi vægð að sýna, 
Vegna þíns sonar, drottinn minn, 
Afplána sekt og saurgun mína 
þú sálna æðsti brúðguminn, 

Hið rétta' og góða eg gjöra vil, 
Gef þú mér náð og styrk þar til. 


12. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar,. hugur, sinni. 


Dæmið Jesú dyggðum skrýdda 
Dagleg sé oss skuggsjá hrein, 


128 


Er oss sýni ástum prýdda 
Aðferð hans í hverri grein, 
Við það, þegar vélabrögð 
Voru honum móti lögð, 
Við það, þegar illskan arga 
Asókn honum veitti marga. 

2. „Elskið þá, sem yður hata“, 
Oss þú kenndir, drottinn minn, 
Stundið þeirra bót og bata, 
Beinið veg til lífsins inn, 
Drekkið hatri, heipt og synd, 
Hjartans dýpst í ástarlind; 
Fyrst að drottins náðar njótið, 
Náð meðbræðrum sýna hljótið. 

'ð. Eitt er ástar bandið, bræður, 
Börn Guðs erum allir vér, 

Einn frelsari er sem ræður. 

Allri farsæld þar og hér; 

Sama andans ástgjöf hrein, 

Öll vor bætir sálar mein 

Sama er náðin, sem vér njótum, 
Söm arfleifðin, er vér hljótum. 

4. Á þá óvild ást að spilla, 
Ónýta svo drottins verk? 

A. þá hatrið hjarta? að villa, 
Hrífa líf í dauðans kverk? 
A þá fjandinn fángaráð 


129 


Fá á oss, og geta náð? 
, að svona enginn vinni, 
Að ófarsæld og glötun sinni. 
5. Ö minn Jesú, ást þín hrífi 
Oss, og hatri rými? á braut, 
Þínu svo að lifum lífi 
Lífsins hver sem mætir þraut. 
Veröld þegar villir oss, 
Veit þín blóðug mynd á kross, 
Astardæmið æðsta skýri, 
Illsku hjartans sífellt rýri. 


13. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Umbuna þeim, oss ástúð veita, 

Elska þá, sem oss kærleik tjá, 

Blessa þá, sem oss bjargar leita, 

Býta þeim, er oss gefið fá: 

Það þykir heimi hegðan góð 

Og hin réttnefnda kærleiks slóð. 
2. En þegar að vér á hinn bóginn 

Elska skulum þá hata oss, 

Þeim, sem bölva og bera róginn 

Blessunar óska veita koss, 

Það þykir veröld heldur hörð 


9 


130 


Heimtíng og ótæk sáttargjörð. 

3. Þetta býður þó blíður drottinn, 
Boð hans er vorra skyldna stofn, 
Verkin og orð af vonzku sprottin 
Varpast skulu í kærleiks ofn, 

Að skerpi einmitt hita hans 
Hugraun af glæpum náúngans. 

4. Hann eigum vér frá löstum leiða 
Lipru kærleikans bandi með, 
Sortann vonzkunnar sundurgreiða, 
Svo að hann geti að sér séð. 

Af illu æsist illskan mest, 
En ástin sefar hana bezt. 

5. Allir erum vérbreyskir, bræður, 
Og biðja þurfum Guð um náð, 
Verði því enginn oss svo skæður, 
Að ekki geti sættum náð, 

Já, veitum óvin kærleiks koss, 

Kærleikans Guð svo býður oss. 

G. Kærleikans Guð mig kærleik 

skreyttu, 

Að kært þitt geti heitið barn, 

lllsku hjartans í ástúð breyttu, 

Að orðið geti eg friðargjarn, 

En ávallt hati alla synd, 

En aldrei þina réttu mynd. 


131 


14. sálmur. 


Lag: Hjartað, þánkar, hugur, sinni. 


Bræður, látum skærast skína 
Skartið kærleiks lífi á, 
Að það nái ávallt sýna 
Uppruna sinn himnum frá, 
Hvaðan eilíf ástin skær 
Allri skepnu blessun ljær; 
Allteins skulum öðrum veita 
Ast, ef börn Guðs viljum heita. 
2. Hugga skulum hrellda bræður, 
Hjálp þeim veita kærleik með; 
Ast til Guðs þess iðju ræður, 
Er góðfúsast sýnir geð, 
Aðstoðar með allri dáð 
Alla, sem hann fær til náð; 
Spyr ei heim né hold til ráða, 
Hjartað geymir kærleiks fjáða. 
3. Hinn sem bróður býtir eigi 

Björg, þá neyðin þrengir að, 
Hugann ekki heldur sveigir 
Hans að þörf né bænastað; 
Ei má heita ástargjarn, 
Eða drottins sanna barn, 
Sig hann undir satans merki 
Sver í huga, orði, verki. 

9* 


132 


4. Ó þú lindin allra gæða, 
Ástarríki faðir vor, 
Þú, sem fylling gæzku gæða 
Gefur oss við hvert eitt spor; 
Veit oss bæði vilja og mátt 
Í verki og orði sýna þrátt, 
Að það unun æðstu metum, 
Ef meðbræðrum hjálpað getum. 


15. sálmur. 


Lag: Guðs vors nú gæzku prísum. 


Vor drottinn, vér þig prísum, 
Ver lofum þína náð, 

Ást þinni yfir lýsum, 

Þitt eilift hjálparráð 
Kunngjört er öllum oss, 

Hátt skal því raustin hljóma 
Um herrans leyndardóma, 

Og himneskt ástarhnoss. 

2. Mikil var drottins mildi 
Þá mönnum sendi Krist, 
Hans einskær ástin vildi, 

Að hlytum sælu vist; 
Lofgjörð vor lýsi því, 
Hvað eilíf ástin þoldi, 


133 


Iklædd mannlegu holdi, 
Svo fanginn yrði fri. 

3. Í sannleiks sæluríki 
Samarfar erum vér, 

Frá sannleik sízt því víki 
Sannkristinn maður hér, 
Ógn heims þó dyniji á; 
Veröld á bug hann vísi, 
Votti og glaður prísi 
Elskunnar undur há. 

4. Þá tign vér æðsta eigum, 
Að heita lýður Guðs, 

Krists limir kallast megum, 
Kjörnir til alfögnuðs, 

Skyldi oss þrjóta þor, 

Gegn heimi' og holdi stríða, 
Hæðni og forsmán líða 
Vegna þín, drottinn vor? 

5. Ó nei, minn drottinn dýri, 
Með djörfung sálin mín 
Heiminum hiklaust skýri 
Háleitu verkin þín, 

Þitt heilagt heiðri nafn; 

Dýrð þína æ útbreiði, 

Og bræðrum veginn greiði 
Í himneskt sálnasafn, 


134 
10. sálmur. 


Lag: Upp á fjallið Jesús vendi. 


Himna faðir, hæsti drottinn, 
Helgunar sem þróttinn lér, 
Þúsund margan þú sem vottinn 
Þinnar hjálpar mönnum tér, 
Veit oss sigra vonzku sprottin 
Vélráð heims og ásóknir. 

2. Aflið vort hið ofurveika 
Einsamalt ei megnar hót, 
Á oss veröld vill svo leika 
Vér ei fáum risið mót; 
Holdi og svo hætt að skeika; 
Her á ráð þú, drottinn, bót. 

3. Veit að skírnar heilög höldum 
Heitin, sem að unnum þér, 
Ást á Jesú æ margföldum, 
Og hans stríðsmenn reynumst hér, 
Beitum trúar skygndum skjöldum, 
Skelfing heims þá að oss fer. 

4. Heims þó lánið hjá oss gisti, 
Hylli og auðlegð bjóði oss, 
Samt af alhug sálu lysti, 
Sælla lífs að eignast hnoss, 
Og að þjóna einum Kristi, 
Auðmjúklega bera' hans kross. 


135 


5. Lífs til enda lát oss stríða, 
Lífs við enda sigur fá, 
Lífsins hljóta hnossið fríða 
Himni lífsins sönnum á, 
Lífs við gleðjast ljósið blíða 
Lifgjafanum sjálfum hjá. 

G. Veit oss þetta, Guð minn góður, 
Grátandi eg beiði þig, 
Fyrir þinn son, vorn bezta bróður, 
Bænheyr þú nú auman mig. 
Eilífur þinn hljómi hróður, 
Himnesk mildin föðurlig. 


T1. sálmur. 


Lag: Rís upp, min sál, að nýju nu. 


Á þér, drottinn, er allt vor traust, 
Önd vor skal með gleðiraust 

því ávallt yfir lýsa, 

Hún hversu á, 

Í hrygeð og þrá, 

Hjálp þína ætið vísa. 

2. Hörmúnga þegar hörð er tið, 
Hryggðin og mæðan verður strið, 
Og bið á bótum meina; 

Gleðji vort geð, 


136 


Guð. er oss með, 
Guð vill oss með því reyna. 

3. Hann vill oss sýna heimsins rýrð, 
Og heimsins skýra sæludýrð; 

Öfl sálar vill hann æfa 
Í von og trú; 
En vissan sú 
Er vor hin æðsta gæfa. 

4. Að vita Guð sér vera hjá, 
Vernd hans og miskun treysta á, 
Vita hann gott allt gefa; 
það léttir oss 
Þjáníng og kross, 

Það eyðir hryggð og efa. 

5. Meðan eg ráfa um dauðans dal, 
Drottinn mitt athvarf vera skal, 

Eg vil því engu kvíða, 
Hans hönd mig ver, 
Og hjálpar mér, 
Heiminum gegn að stríða. 

6. Þá hef eg aðstoð, unun, skjól, 
Eilíf réttlætis gleði sól 
Mig frelsis geislum gleður; 
Likams við bönd 
Mín losnuð önd 
Lifir útvöldum meður. 


137 


18. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Lífsins hertogi, líknin manna, 
Lausnari heimsins, Jesús minn, 
Glæð í oss lífið lífsins sanna 
Lifs fyrir æðsta kraptinn þinn, 
Að holdsins bæði og heimsins sið 
Hvervetna segjum skilið við. 

2. Freistinga ofur mikla magnið 
Mjög veikan stríðir kraptinn á, 
Og hindrar sanna sálar gagnið, 
Og sannleikanum leiðir frá; 
Heimsins oss ótal hamla bönd 
Til himins upp að lypta önd. 

3. Armædd því sál af angri stynur, 
Og æðra lífsins þráir fjör, 
Fyrr en að líkamshreysið hrynur, 
þau háleit girnist sældar kjör, 
Að lifið eilíft lifni? í sér, 
Lífið sem forsmekk himins ber. 

4. An þín, drottinn, vér ekkert 

megnum, 

Andlegt oss veit þú þrek og líf, 
Að brjótast heimsins hættur gegnum, 
Heimsins að sigra öfl og kif, 
Heimsins að slíta harðreirð bönd, 


138 


Og himins til að lypta önd. 
5. Svo æðra lífið í oss búi, 

Avallt fullkomnun taki það, 

Í upphæð stefnu allri snúi 

Og því himneska laðist að; 

Lífsins himneska lífgist yl, 

Unz lífsins herra flytjumst til. 


19. sálmur. 


Lag: Adams barn, synd þín svo var stór. 


O hversu ert þú aum, mannkind, 
Yfir þér þegar drottnar synd, 
Og innra öllu ræður, 
Þú hleður á þig sekt á sekt, 
Selur þig ánauð holdsins frekt, 
Þig heimur hrekur skæður ; 
Fyrirlitning þú fær og smán, 
Þér fylgir eymd og sæfurán, 
Gjörspillt þú hefur hjarta; 
Vingan drottins þér flýr burt frá, 
þú fær því ekki hans að sjá 
Ástar ásjónu bjarta. 

2. Æ lít þú á þinn eymdarhag, 
Og þér hagnýttu lífsins dag, 
Blygðast þín, betrun ræktu; 


139 


Leita þú Jesú líknar hjá, 

Lífsins dyr meðan opnar stá, 

Á fund bans feginn sæktu; 

Þér hina æðstu unun kjós, 

Að gleðjast við hans sannleiks ljós, 
Og honum einum hlýða; 

Lofg gjörð, þakklæti og lotning tjá 
Lausnara þínum himnum á, 

Sem bót þér vann svo blíða. 


80. sálmur. 


Lag: Dauðans þúngu kraminn kvöl. 


Es em saklaus, segja menn, 
Syndir þó þeir ótæpt fremji, 
Þjóni holdi heldur en 
Helgunar sér dagfar temji, 
Ödrum því að um þeir kenna, 
Að þeir veginn glæpa renna. 
2. Lesti fegra fýsir þá, 
Fegurð þeirra svo vér hrósum, 
Svikablæju breiða á 
Blómpentaða yndisrósum; 
Af því illa opt sér hæla, 
Og sig telja mikið sæla. 


140 


3. Ó þau svikin sálar verst, 
Sem í glötun manninn leiða, 
Afbatanir allra mest 
Umflýjum, er dyggðum eyða. 
Yfirsjónir auðmýkt játum, 
Einnig þær af hjarta grátum. 
4. 0, minn drottinn, eg þig bið, 
Í oss skapa hreinan vilja, 

Að þann vörumst vonzku sið, 
Vor afbrot að fegra? og dylja; 
þau svo fúsir þekkja kynnum, 
Þeim af alhug bót á vinnum. 

5. Faðir, vak í veikri sál, 
Vaka lát þú hana' og biðja; 
Vegferð lífs er völt og hál, 
Virzt oss því í náð að styðja, 
Gef hinn breyski brotum hafni, 
Bænheyr það í Jesú nafni! 


6l. sálmur. 


Lag: Kom, skapari heilagi andi. 


0, hversu breyskir erum vér, 
þó elskum gott af hjartans rót, 
Holdsgirndin því að einatt er, 

Oss að táldraga næsta skjót. 


141 


2. Vör getum ekki varist því, 
þó viljann bezta höfum á, 

Freistni og synd að falla í, 
Farsæld og gleði leiðast frá. 

3. Vér sjáum þess og sannan vott, 
Sem að postulinn forðum kvað: 

Að eðli vort sé ekki gott, 
Afl til hins rétta vantar það. 

4. Eigum þá hér að hætta við 
Og holdi lausan gefa taum, 
Örvænta bæði um afl lið, 

Aðhyllast heimsins lyst og glaum. 

5. O nei, vér eigum athvarf bezt, 
Aldrei hugfallast látum þá, 

Þþóað oss heimur hrjái mest, 
Heimsins lausnara sjálfum hjá. 

6. þeim, sem biður, hann þróttinn lér, 
þeim, sem leitar, hann veitir ráð, 
Fyrir hans aðstoð fáum vér 
Fullsigrað heim og ödlazt náð. 

1. Ó Jesú, heyr þú hjartans mál: 
Himneskur sannleiks geislinn þinn, 
Streymandi gegnum sinni og sál, 
Sífellt vorn glæði skilnínginn. 

8. Ó Jesú, heyr þú hjartans raust: 
Himneskan lát þú anda þinn, 
Leiðsögn oss veita lið og traust 


142 


Lífs um gjörvalla ferilinn. 

9. Ó Jesú heyr þú hjartans bæn: 
Himneskan fyrir kraptinn þinn, 
Veit að eg verði greinin græn, 
Gróðursett á þig, drottinn minn. 


82. sálmur. 


Lag: Óvinnanleg borg er vor Guð. 


Ó Jesú, trú á æðstan þig 
Eg skal með djörfung játa, 
Hér frá skal ekkert hræða mig, 
Né hindra' í nokkurn máta; 
Öll hugsan, athöfn, tal, 
Ávallt það votta skal, 
Lífs í lysting og neyð, 
Líka í sjálfum deyð, 
Eg skal ei af því láta. 

2. Hvar skulum leita hælis vér, 
Herra, ef af þér sleppum? 
Hvar þá vor heill og huggun er, 
Og hnoss, sem eptir keppum? 
Hvað megna mekt og völd, 
Mergð fjár og vina fjöld? 
Alls ekkert, ekkert skjól 


143 


Eigum né gleði sól; 
Ofarsæld eina hreppum. 

3. Eg skal meðkenna æðstan þig; 
Endurlausnarinn bliði, 
Auman meðkenn þú einnig mig, 
Eg þá verð lífs úr striði 
Fluttur fyrir þinn dóm, 
Fagnaðar gleð mig hljóm: 
Kom blíði "þróðir minn, 
Beztan hljót fögnuðinn 
Ásamt útvöldum lýði. 


83. sálmur. 


Lag: Hver sem að reisir hæga byggð. 


Hvað er sem lyptir huga manns 

Til himins fjöri gæddum ? 

Sýnir oss Guð í gjörðum hans 

Gefur þrek veikum, hræddum ? 

Hvað léttir undir hverja þraut 

Og hina sönnu vísar braut 

Veslum, veikum og mæddum? 

2. Hvað sættir mann við sérhver 

kjör, 

Sanna von hjartans glæðir, 

Eflir í honum andlegt fjör 


144 


Og lífi kærleiks gæðir? — 
Ó það er trúin ein á hann 
Alls herjar drottinn þríeinan, 
Og það sem um hún fræðir. 

3. Þú, hinn gálausi, gæt að þvi, 
Hvað gjörir trú menn sæla, 
Vantrú, hræsni og villu flý, 
Þær véla menn og tæla. 

Yfir þeim vofir ógn og smán, 

Eilíf glötun og sælurán, 

Sem móti trúnni mæla. 

„ 4. ÖllGuðs þíns föður ástar verk 
Í útbreiðslu trúar skoða, 

, hvað þau eru mörg og merk 
Mildi og sælu boða; 

Lít þú á hérvist lausnarans, 
Lít þú á þjóna' og kirkju hans 
Dreyrrauðan dýrðarroða. 

5. Ó maður, getur efazt þú? 

Ó nei, þú trúa hlýtur, 

Iöka nú þegar trausta trú, 

Trú mér, Guðs biðlund þrýtur, 
Ef hans forsmáir ástar ráð 

Og að því gjörir skimp og háð 
Og hans náð af þér brýtur. 


84. sálmur. 


Lag: Lofið Guð, lofi hann o. s. frv. 


Lof Guð, 
Lofgjörð hans hljómi skær, 
Lofi Guð 
Lifið allt fjær og nær; 
Drottni allt til dýrðar gjör, 
Dýrkeypti maður, 
 Æfi meðan endist fjör, 
Í bryggð sem glaður; 
Skylt er þér, 
Skaparann prísa, 
Lif þitt hér 
Láta auglýsa 
Dásemder 
Drottins alvísa; 
Mæl af hjartans hreinni rót: 
: Allt hvað hefur andardrátt 
Einn Guð vegsami. :| 

2. Morgn' og kvöld, 
Mikla náð skaparans 
Þúsundföld 
Því náðin einskær hans 
Yfir þér er ætíð ný, 
Astin þín hreina 
Lífinu sér lýsi í 

10 


146 


Á lífs herrann eina; 
Hann þér ann, 
Hans í trú leita, 
Bið þú hann 
Blessa þinn sveita, 
Sinn andann 
Sífellt þér veita, 
Og sitt ríkið efla hér, 

|; Allt svo lífið einum hljóm 
Einn Guð vegsami. :| 

3. Hygg þú að, 

Hvernig Guðs stjórnan er, 
Lát þú það 
Leiðbeina sjálfum þer, 
Gleði að þekkja“ og gæzku þá, 
Er Guð veitir sínum, 
Óguðlegra eins að sjá 
Eymd, hrellíng pínu. 
Lát þá náð, 
Líkn, kærleiks vottinn, 
Er þér tjáð, 
Einn hefur drottinn 
Áform, ráð, 
Af kærleik sprottin, 
Glæða' og hvetja gjörvöll þín, 

|: Að vegsama ár og síð 
Einn Guð og herra. :| 


147 


85. sálmur. 


Lag: Faðir á himna hæð. 


Jesús vor ávaun oss. 
Upphefðar dýrsta hnoss: 
Sér að íklæðast einum 
Í trú og kærleik hreinum. 
2. Helgaðir himinlyst 
Hlutum vér allra fyrst 
Í skirn þann skrúðann mæta, 
Skylt er oss þess að gæta. 
3. Gjörla þá Guði á hönd 
Gengum með lífi' og önd, 
Neituðum öllu illu, 
Athæfi þess og villu. 
4. Þau heit ei héldum vér, 
Helgunarskrúðinn er 
Ataður ótal syndum 
Af holdsins vilja blindum. 
5. Orð drottins oss bauð þá, 
Hlu að snúa frá, 


„ Utrýma þvi og eyða 


Og gamla manninn deyða. 
6. Að risi annar nýr, 
Andlegur, helgur, dýr, 
Anda Krists ímynd klæddur 
Og hans lífs krapti gæddur: 
10* 


148 


1. Dyggðanna skrúðinn skær 
Skreyti hann mjög frábær, 
Og hann alls hugar lysti, 
Einum að þjóna Kristi. 

8. Ef þetta öðlumst vér, 
Erum vér, Jesú, þér 
Íklæddir, ó þann sóma 
Og æðstan tignar blóma. 

9. Tign mín hin æðsta er 
Einum sameinast þér 
Og þínu frelsis flóði 
Fágast, lausnarinn góði. 

10. Leyf mér að lifa' í þér, 
Lif þú sjálfur í mér; 
Íklæð þú öndu mína 
| andans líkíng þína. 
„11. Á minni frelstu önd 
Öll við líkamans bönd 
Dýra lát, drottinn, skína 
Dýrðar líkingu þína. 


86. sálmur. 


Lag: Einn herra eg bezt ætti. 


Heilagur himna faðir 
Helgunar gaf oss náð, 


149 


Bezt sem hans börn helgaðir 
Betra skulum vort ráð; 
Helzt þó á hvíldardegi 
Helga oss drottni ber 

Og á hans orða vegi 

Efla lífs framfarer. 

2. Hvern drottins daginn eigum, 
Drottni að helga sál; 
Misbrúka hann ei megum, 

Þó margbreytt ginni' oss tál; 
Orði Guðs ávallt hlýða 

Unun vors hjarta sé, 
Góðverk og gæzku blíða 
Góðfúsir láta? í te, 

3. Guðs skulum glaðir leita 
Guðs húsi sjálfu í; 

Hjartans guðræknin heita 
Hvert skipti sé þar ný, 
Iðrun og apturhvarfið, 
Áformin helg og væn, 
Vort sálar sé þar starfið, 
Sameinað hjartans bæn: 

A. Himneski Guð og herra, 

Oss helga þenna dag; 
Þína náð lát ei þverra; 
Þitt orð vorn betri hag; 

Hreint í oss skapa hjarta, 


150 


Heyr oss, vor faðir kær, 
Svo lífs um leið síbjarta 
Þér leiðumst ávallt nær. 


67. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfán Guð lætur ráða. 


0 þú elskunnar æðsti kraptur, 
Oss sem að fyrir leiðst og dóst, 
Veit að vér þig svo elskum aptur, 
Að það hvervetna vottum ljóst, 
Og deyjum með þér, ó Jesú, 
Astbundnir þér í sannri trú. - 

2. Veit að hið illa innra deyðum, 
Yfir oss svo ei fái ráð, 
Heims vild og girndum holdsins eyðum, 
Helgunar girnumst æðstu náð, 
Daglega svo ef deyjum vér, 
Deyjum vér, Jesús minn, með þér. 

3. Dapur þegar oss dauði kallar, 
Djarflega honum göngum mót; 
Kærleiks með óskum kveðjum alla, 
Kærleikans sýnum verk og hót; 
Ástvina felum efni' og ráð 
ÁA. Guðs forsjónar vernd og náð. 

4. Þolgóðir stríðið hinnsta heyjum, 


Til himins gjörvöll stefni sál, 
I Jesú nafni útaf deyjum, 
Andvörpin hjartans votti mál: 
Drottinn, meðtak þú mína önd 
I mildiríka þína hönd. 

5. Þegar vér slíkum dauða deyjum, 
Deyjum vér með þér, Jesú minn, 
Lífið í dauðans dvala eygjum, 
Dýrðar leiðumst í fögnuð inn, 
þar sem að lífsins sanna sól 
Siljómar frá Guðs tignarstól. 


88. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Dýrð sú veglegust allra er, 

Er Jesús kenndi' að þekkja mér; 

Tign beims, ágæti, gleði" og glys, 

Gjörvallt tel eg sem annað Íis, 

Í samliking við sjóndýrð þá, 

Sem að eg gleðst við himnum á. 
2. Þessum sannnefnda sælustað 

Sálin mín fús vill keppa að, 

Daglega heimi deyja frá, 

Dálæti hans ei treysta á; 


152 


Sanna því girnist sæld og auð, 
Sem að veröldin er af snauð. 

3. O Jesú, vak í öndu mér, 
Önd mín svo þrái vist með þér, 
Vist heims mér þá ei verður kær, 
Vil eg þér, Jesú, flytjast nær; 
Heimur fær ekki fullnægt mér, 
Fallvölt hans gjörvöll dýrðin er. 

A. Kem eg, Jesú, með krossinn minn 
Krossin blessaða undir þinn, 
Eymdar og syndar angurs flóð 
Alskært þitt stillir friðar blóð; 

Þar vil eg deyja veröld frá, 
Von og traustið þér byggja á. 

0. Þar vil eg hrópa? af Er á þig, 
Herra, sem þjáðist fyrir mig 
Ó Jesú, Jesú, minnst þú Hin 
Mig leið þú heim í dýrð til þín; 
Hinmóski blíði bróðir minn 
Bænheyrslu veit mér andsvörin. 


89. sálmur. 


Lag: Mitt hjarta hvar til hryggist þú. 


Brigðlyndi heimsins hyggjum að, 
Hugfestum jafnframt ráðið það, 


153 


Ei honum unna dátt; 
Öll hans lystíng eyðist brátt, 
Opt hann skortir viljann og mátt. 

2. Naktir fæddumst í fyrstu vér, 
Féð heldur enginn með sér ber, 
Hinnst þegar héðan gár; 

Vesall bæði og valda hár 
Verður dupt, þá hnígur hann nár. 

3. Stær þig því, maður, engu af, 
Með auðmýkt þakka drottni', er gaf 
Allt það, sem eignast hér, 

Dýrð og heiður honum ber, 
Hjartans blygðun einúngis þér. 

4. Dramblátra heptir drottinn ráð, 
En dug hins bljúga veitir náð, 
Hinn betra kostinn kjós: á 
Guðs náð sé þitt gnægsta hrós, 
Gleð þú þig við hans orða ljós. 

5. Það ljósið sýnir sælla líf, 
Sanna velferð við endað kif, 

Eilífð, sem aldrei þver, 
Oðal, sem þar eigum vér, 
Aðsetur, hvar drottinn vor er. 
6. Burt hroki, dramb og heimsins 
ráð, 
Míns herra vil eg eignast náð, 
Hlutskipti hún sé mitt; 


154 


Barnið mun hann blessa sitt, 
Af böl? og eymdum gjöra það kvitt. 


90. sálmur. 


Lag: Herra, þér skal 
Heiður og lotning færa. 


Hvað er lífið? 
Hverfull jarðar blómi, 
Heilsa, kiífið, 
Bólu líkt og hjómi, 
Stundar kæti, 
Stutt ágæti, 
Stríð, ólæti, 
Synd, er sætir dómi. 
2. Veröld illa 
Vélar opt og tælir, 
Vill oss spilla, 
Gott því burtu fælir; 
Hennar glaumi, 
Girnda taumi, 
Gleði straumi, 
Arfinn aumi hælir. 
3. Dauðinn lífi 
Avallt vofir yfir, 


Engu hlífir, 

Hér á jörð sem lifir; 
Ekkert leyni 

Er að reyna 

Undan meini 

Opt í einu svifi. 

4. Gæt þín, maður, 
Girndum illu hafna, 
Góðverk hraður 
Lát þú ávallt dafna; 
Otti dauða 
Eykur nauð 
Þeim er mjög trauður 
Æðri auð að safna. 

o. Vesli maður, 
Veröld þó þig beygi, 
Vert þú glaður, 
Hræðstu dauðann eigi, 
Gleði kanna 
Gefst þér sanna 
Guðs í ranni, 

Ef þú annt hans vegi. 

6. Veit oss, faðir, 
Vits og krapta njóta, 
Að vinnum glaðir 
Allt til sannra bóta; 
Lilfs á degi 


156 


Lof þér segja', 
Að lézt þú eigi 
Mildi megin þrjóta. 


91. sálmur. 


Lag: Guðsson kallar: komið til mín. 


0 þú hins hæsta einkason, 
Eilífs lífs sem að gafst oss von, 
Yfir þér allt hold fagni; 

Unaðs og sælu ertu rót, 

Angurs og meina sönnust bót; 
Þín lofgjörð aldrei þagni! 

2. Á þér lífs fursti, ó Jesú, 
Ódauðlegleikans byggjum trú, 
Orð þín oss bregðast eigi, 
Eins og þú lifir lifum vér, 
Lifum í dýrð með sjálfum þér, 
Hér þó að hold vort deyi. 

3. Þessi trúin oss ávallt er 
Aðal-hugsvölun, þegar vér 
Af þessu þreytumst lífi, 

Hún linar eymd en léttir kross, 
Lætur oss finna sæluhnoss 
Í döpru dauðans kífi. 


157 


4. Hún bendir oss á bústað þinn 
Við blundinn hinnsta, Jesús minn, 
Vist hvar þú bjóst oss vísa 
Og hvar vér skulum þjóna þér 
1 þeirri dýrð, sem engum hér 
Unnt er með orðum lýsa. 

5. Lífsins hertogi, lof sé þér, 
Lifs eilífs von að gafst þú mér, 
Mig dauði? ei megnar hræða. 
Gleði og unun guðdómlig 
Gagntekur sál, nær hugsa um þig 
Algjörða líf upphæða. 1 


02. sálmur. 


Lag: Heiðrum vér Guð af hug og sál. 


Sannleikans ljóma sólin skær 
Sendi út geisla nær og fjær, 
Eptir það kom í heiminn hann, 
Sem heims er lif og upprisan, 
Við þenna ljómann lítum vér, . 
Að litið eilíft eptir fer, 
Þegar hérvistin þrotin er. 

2. Hann sýnir oss og samband það, 
Sem að eigi sér vissan stað 
Milli þess lífs, sem lifum hér, 


158 


Og lífsins hins, sem eptir fer; 
Guðhræddir öðlast gleði því 
Guðs ríkis öðru lífi í; 

En glötun hreppa glæpa þý. 

3. Sannleikans ljósið lifs um stig 
Leiði því, maður, ávallt þig; 
Uppfræðingar þér er ei þörf 
Annarar við þín skyldustörf; 

Guð efnir það, sem orðin hans, 
Og óspillt fylgsni hjartaranns, 
Syndugu kenna kyni manns. 

4. Um eilífð mun oss angra það, 
Ef vér í þessum reynslu stað, 
Boðum drottins ei gáfum gaum, 
Gjálífis fleygðum oss í straum. 
Tökum því vort í tíma ráð, 

Í trúnni höndlum drottins náð, 
Að sál vor verði ei synd að bráð. 

5. Þitt sannleiks orðið, ó Jesú, 
Uppfræði' og styrki mína trú, 

Svo vísi hún öllum vafa“ á braut, 
Varpi mér á þitt náðarskaut; 

þar er mér æðsta vegsemd vís, 
Og veitist það, sem helzt eg kýs, 
Drottni að sýngja dýrð og prís. 


93. sálmur. 


Lag: Allt eins og blómstrið eina. 


Hvað helzt hræðist þú, maður, 
Hver er þess undirrót, 

Að þú ei getur glaður 

Gengið dauðanum mót? 

Hvort missir vina? og valda 
Og velsælda lífi í, 

Eða hönd helju kalda, 

Héðan þá tekst frá þvi? 

2. Hræðst ei þó hljótir skilja 
Hjartkæra ástmenn við, 
því Guðs að góðum vilja, 
Glöggt eptir stundarbið, 

Þeir fá þig fundið aptur, 
Flýgur til himna önd, 
Er drottins æðsti kraptur 
Áður tók sína? í hönd. 

#. Sönn verður sælustundin, 
Þá sér þú þína' á ný, 
Frelsarans ástar fundinn 
Fær þú og jafnframt því 


159 


Og Guðs þins gæzku' að reyna; 


Gleðin er sælurík 
Án enda og allra meina, 
Og engin henni lík. 


160 


4. Hvað er auður hjá auði 
Arfleifðar himneskrar ? 
Heims lyst, hégóminn snauði, 
Hjá alsæld Guðs dýrðar? 
Anauð, hjá frelsi fríðu ? 
Fjörtjón, hjá líf? og ró? 
Hryggð, þraut, hjá himinblíðu ? 
Hrelling, hjá yndi og fró? 

5. Óttast því dauðann eigi,. 
Þinn ástvin met þú hann, 
þó á þjánínga vegi 
Þig leiði burt héðan; 
Löng er ei leiðin stranga, 
Ljómar brátt gleði sól, 
Þá fullsæl færð? að ganga 
Fyrir Guðs náðarstól. 


94. sálmur. 


Lag: Allt eins og blómstrið eina. 


Okvíðin önd mín sértu, 
Úttast ei Guðs þíns dóm, 
Vonar- og trúgóð vertu, 
Vinar því heyrir róm; 
Þinn bróðir, þinn talsmaður, 
Þér sem að heitast ann, 


161 


Dóminn dæmir blessaður, 
Dómsvægð þér sýnir hann. 

2. Þig fordæmt fær sá eigi, 
Sem frelsi keypti þér, 

Ef þig í auðmýkt beygir 
Undir hans vilja hér, 

Í trúnni á hann byggja 
Alla vilt hjálp og náð, 

Þá þarft þú ekki að yggja 
Hans eilíft hjálparráð. 

3. Hvað svo sem heimur mælir 
Hatandi dauðans bönd, 

Samt eru allir sælir, 
Sem komast Guðs í hönd. 
Dáinn til lífs er liðinn, 
Lifð? hann í trúnni hér; 
Farsæld og himnafriðinn 
Fyrir Krist öðlumst vér. 

4. Þó lögmál hegning hóti 
Hrellingu, kvöl og neyð, 
Lausnarinn leggur á móti 
Líf sitt og beiskan deyð; 

Sú friðarfórnin blíða 
Friðþæging mér ávann, 
Eg vil því engu kvíða 
Einúngis trúa“ á hann. 
5. Eg fell því þér til fóta, 
il 


162 


Frelsari', í trúnni hér, 

Lát þú mig náðar njóta 
Náðþurfa líkna mér; 

Bæn þá vil bljúgur þreyta 
Bezt við þig, drottinn minn, 
Unz þú mér virðist veita 
Vegsemdar bústað þinn. 


95. sálmur. 


Lag: Hver veit hvað fjærr' er æfi endi. 


Ég vil veraldar auði hafna, 

Sem yfrið stopull jafnan er, 

En þeim himneska“ af alhug safna, 
Sem aldrei getur brugðizt mér; 
Þá fæ eg sæll við sízta blund 
Sáluhjálplega dauðastund. 

2. A heimstign engar hef eg mætur, 
Hún hverfur skjótt, sem jarðarblóm; 
En þeim heiðri eg gef að gætur 
Guðs míns að hljóta náðardóm; 

Eg fæ þá sæll við síðsta blund. 
Sáluhjálplega dauðastund. 

3. Þegar að dauðans kallið kemur, 
Kæra ástvini skil eg við, 

Huggar mig ekkert hreldan fremur 


163 


Heldur enn trúar andvarpið: 
Send mér drottinn, við sízata blund 
Sáluhjálplega dauðastund. 

4. Þá kem eg til þín, Guð minn góði, 
Gleðin míns lífs og verndarinn, 

Til þín Jesú, minn begti bróðir, 
Blessaði sálna unnustinn, 

Og til Guðs anda', er anda minn 
Andlega leiddi ferilinn. 

5. Og þá fæ eg þá fundið aptur 
Frá mér sem tókst Þú, drottinn minn, 
Ástar þinnar þá annast kraptur, 
Ó, þann himneska fögnuðinn. 
Send mér, drottinn, við sízta blund 
Sáluhjálplega dauðastund. 
„ 6. Og hinir, sem eg „eptir skildi, 
A. siðan koma þar til mín, 
Ó hvílík er þín ást og mildi, 
Eilífi Guð, við börnin þín. 
Send mér, drottinn, við sízta blund 
Sáluhjálplega dauðastund. 

7. Sem auðsveipt barn þitt, ó 

minn herra, 

Eg reyna vil að hlýðnast þér, 
Og láta trúna eigi þverra 
Alla þá stund, sem dvel eg hér, 
Svo eg fái við sízta blund 


tk 


164 


Sáluhjálplega dauðastund. 

8. Miskunar þitt nú opna eyra 
Ó Guð, og heyr þú kvakið mitt; 
Fyrir þíns sonar dýra dreyra 
Dýrðar veit þú mér ríkið þitt, 
Sætan eptir hinn sízta blund, 

Og sæla mína dauðastund. 


96. sálmur. 


Lag: Um dauðann gef þú, drottinn, mér. 


Dauðlegi maður, dauða þinn 
Daglega haf í minni, 
Því óðum líður lifstíðin 
Og leið að grafarkynni; 
Að getur dauðans borið blund 
Brátt, og jafnvel á hverri stund, 
En eflaust einu sinni. 

2. Dauðinn þig flytur drottins til, 
Drottinn þá af þér krefur, 
Á gjörðum lífs að gjöra skil, 
Guðs dómur ekki tefur; 
Atkvæði dóms þess óttast þú, 
Ef hér vanrækir sanna trú, 
Og vært í syndum sefur. 

3. Afbrota þinna iðrast því, 


165 


Yfirbót sanna gjörðu, 

Lífinu trúar lif þú í 

Lífs meðan ert á jörðu; 

Eilífa fá þeir allir dýrð, 

Ei sem verður með túngu skýrð, 
Er æfi vel svo vörðu. 

4. O Guð, þegar mín andláts stund 
Aðber að vilja þínum, 

Veit mér þá hægan hinnsta blund, 
Og hlifð við sárum pínum; 
Þolinmæði, ef þraut mig sker; 
Þinn friðinn einkum veit þú mér; 
Misgjörðum gleym þú mínum. 

5. Í upphæð hafin öndin min, 
Af fáguð lambsins blóði, 
Utvöldum með og englum skin, 
Unn henni, drottinn góði, 

Að hún himneskri engilrödd, 
Af elsku þinni sann til kvödd 
Um eilifd lof þér ljóði. 


97. sálmur. 


Lag: Jesú Kristi, þig kalla? eg á. 


Oss hefur Jesús endurleyst, 
Og arfleifð himins búið, 


166 


Fallið mannkyn á fætur reist, 
Frávilltum til Guðs snúið. 
Hann vor dómari einnig er, 
Að því vandlega gætum, 
Og oss innrætum, 
Eptir hverju bann einkum fer 
Í sínum dómi mætum. 

2. Þar hjálpar oss ei hræsnin tóm 
Hégómatal né læti, 
Heldur guðræknis hegðan fróm, 
Og hjartans rétt ágæti; 
Höfundur kærleiks krefst af oss 
Kærleiks í anda hreinum, 
Í öllum greinum, 
Og að bróðernis blíðu koss 
Bjóðum hverjum og einum. 

3. Oss ber að helga allt vor líf, 
lökunum kærleiks sönnum; 
Vera nauðstaddra hjálp og hlif; 
Hreldum liðsinna mönnum; 
Efla með bræðra allra gagn; 
Atorku" í trúnni sýna, 
Er ei má dvína, 
þó að andstreymis megin magn 
Mótstöðu veiti sína. 

d. 0, hversu blíður herrann er, 
Til heitrar ástar hvetur; 


167 


Góðverkin öll, sem unnum vér, 
Unnin sér því hann metur; 
Vegsemd það er hin æðsta oss, 
Ávarp hans blitt að hljóta, 

Og náðar njóta, 

Margfalt æðri, en heimsins hnoss, 
Hver eð bráðlega þrjóta. 


98. sálmur. 


Lag: Sólin upprunnin er. 


(0) drottinn, allir vér 
Eigum að deyja; 
En sú stund óviss er, 
Nær eigum heyja 
Hið hinnsta stríð; 
Hjálp oss því öllu fremur, 
Að líf svo vöndum vel, 
Velkomið oss sé hel, 
Þá kallið kemur. 

2. Ungmenni' ei ætla þér, 
Elli að biða, 
Hratt líf þitt horfið er 
Við helsótt stríða; 
Margt æsku blóm 
Uppvisnar fyrr en varir, 


168 


Ekki það átt þú víst, 
Að iðrast, nær þér lízt 
Fyrr en burt farir. 
3. Svo sem að sáum hér, 
Síðar uppskerum, 
Í anda“ ef gjört það er, 
Úr býtum berum 
Eilífa dýrð; 
Í holdi ef niður sáum, 
Ofarsæld af því rís, 
Um eilífð sem er vís, 
Náð Guðs ei náum. 
4. Hver maður hyggi að, 
Og hafi í minni: 
Varúðar vert sé það 
Víst í hvert sinni, 
Að slá á frest 
Umbót til dauðastundar, 
Óhentugt opt er þá 
Undirbúningi að ná 
Til friðarfundar. 
5. Þá dauðans dimma nótt 
Dregst yfir lífið, 
Víst mun ei verða rótt 
Við heljar kifið, 
Að skrýða önd 
Í skrúðann brúðkaups mæta; 


169 


Bezt mun að þá sé bjart, 
Nær búumst í það skart; 
þess gjörum gæta. 

6. Fyrr en lifs dagur dvín 
Til drottins snúumst, 
Ljós þess þá skærast skín 
Skrúða þeim búumst, 
Blíðheimi í 
Bezt sem að tilhlýði; 
Blóm dyggða: ástin blið, 
Björt von og trúin frið, 
Oss skarti skrýði. 


99. sálmur. 


Lag: Heiðrum vér Guð af hug og sál. 


Ei skulum dauðann óttast vér, 
Inngangur lífsins því hann er; 
Þá, sem af alhug elska Krist, 
Alla flytur í sælavist; 
Í trúnni það sem sjáum hér, 
Í sjóndýrð skærri birtast fer, 
Til Krists þá sælir komum vér. 
2. Á vinning dauðann eg tel minn, 
Er mig flytur í himininn, 
Til drottins og hans dýrðar hags, 


170 

Og dýrðlegs anda samfélags. 
Öndin sár þráir ávallt mín, 

Að komast, drottinn minn til þín, 
Hér þá mæðist af hryggð og pín. 

3. Hvílir öruggur hugur minn 
Við herrans blíðu loforðin; 

Í trú undrandi eg tilbið þann, 
Trúfesti hvers ei "bregðast kann, 
Í, trú ó drottinn, treysti eg þér, 
Trúin min þig í upphæð ser, 
Útvöldum býta blessun mér. 

4. Þegar eg hnegi höfuðið 
Við hinnsta lífs míns andvarpið, 
Og fel þér, blíði faðirinn, 
Farandi héðan anda minn, 
Léttfæra öndin lyptir sér 
Leiðbeind af anda fögrum her 
Þangað, sem dýrð þín drottinn er. 


100. sálmur. 


Lag: Faðir vor, sem á himnum ert. 


Ráðsmenn Guðs erum allir vér 
Yfir því, sem hann léði? oss hér; 
Oss ber því gjöra“ á öllu skil, 
A. meðan tími veitist til, 


171 


Svo regla verði réttust á, 
Ráðsmennsku þegar köllumst frá. 

2. Vandræðum einatt veldur það, 
Ef vér ei þessu gætum að; 
Öðrum er búið efnarán, 

Oss í gröfinni mesta smán, 
Ástvinum sorg og allmörg raun. 
Athugaleysis skoðum laun! 

3. Ráðstöfun húss vors einkum er 
Aðalskylda, ef höfum vér 
Til þess umsvifa eina stund, 
Áður en læsumst dauðans mund; 
Ástvini vora eigum því, 

Umsjá vinanna fela í. 

4. Frelsari vor, sem fyrir oss 
Fæddist, lifði og dó á kross, 
Hefur einnig þá skyldu skýrt, 
Skoðum hans dæmið ástardýrt, 
Astkæra móðir er hann fól 
Ástvinar síns í vernd og skjól. 

5. Ráðstöfun þegar allri er 
Aflokið, svo sem vera ber, 
Hugann gjörvallan hnegjum þá 
Heimsins störfunum öllum frá; 

Til drottins hefjum hjartans mál, 
Hans miskun felum vora sál. 
G. Lífsins þá störfum lokið hef, 


172 


Lausnari blíði, krapt mér gef, 
Huganum suúa heimi frá, 
Himninum festa sjónir á, 
Bíðandi' í trúnni biðja þig, 
Burt þar til dauðinn kallar mig. 


101. sálmur. 


Lag: Greinir Jesús um græna tröð. 


Dauðinn ákveðinn öllum er, 
Opt þá sízt varir hann að ber; 
Hann þóað brátt mjög beri að 
Böli má oss ei valda það. 

2. Hann, sem að allt vort annast ráð, 
Almætti, gæzka, speki, náð, 
Allteins faðernis ástin skín 
I því, nær kallar börnin sín. 

3. Sé eg, minn Jesú, sannkristinn, 
Sífellt ástundi vilja þinn, 
Bráðan ei dauða hræðist hót, 
Af hjartans innstu segi rót: 
„ 4. Hvenær sem dauðinn kemur að, 
Í hverri mynd sem verður það, 
Fagnandi burt hann flytur önd 
Frelsara míns í náðarhönd. 

5. Fyrir hans blessað friðarmál 


a 


LO 


Frelsi Guðs barna öðlast sál, 
Hann vandar ekki! um veikleikann, 
Ef viljann finnur einlægan. 

6. Vil eg, minn Jesú, vera þinn, 
Vert þú mín sól og hjálparinn; 
Lát þú önd mína lífa' í þér, 

Lif þú sjálfur í brjósti mér. 

7. Allir samhuga elskum Krist, 
Oss sem tilreiðir sæluvist; 
Vökum, biðjum, ei vitum nær 
Vofeifleg dauðans sigð oss slær. 


102. sálmur. 


Lag: Allt eins og blómstrið eina. 


Sorgmædda sál, er grætur 
Sofnaðan ástvin þinn, 
Hygg að, hve herrann mætur 
Harmi bjó léttirinn, 
Lifs orða ljós hans sanna, 
Ljómandi harmasól, 
Harmdöprum hjörtum manna 
Himinlífs birtu ól. 

2. Sá lífsins ljóminn boðar 
Lifendra samfélag, 
Sálin þar sér og skoðar 


174 


Samvista yndishag, 

Þá lífsins ljúf herra 

Leiðir í fögnuð sinn, 

Þann, er mun aldrei þverra, 
Þreyjandi ástvininn. 

3. Unun sú kann ei innast, 
Orð geta' ei skýrt frá því, 
Sælar þá sálir finnast 
Sambúð himneskri í. 
Hugboðið hjartans varma 
Hjá oss þá gleði ól, 

Að á jörð að eins bjarma 
Eygjum af kærleiks sól. 

4. Eilifi ástar kraptur, 

Sem ásta skaptir bönd, 
Þú slítur ei þau aptur, 
Er þín stofnaði hönd. 
Ástin mun aldrei rofna, 
Eg treysti, drottinn, því, 
Og sálin aldrei sofna 

Svefnhöfga dauðans í. 

5. Eg vil þolgóður þreyja, 
Þinn vilja stunda' og ráð; 
Fús héðan fara' og deyja, 
Fullviss um þína náð: 

Þó hold í hauðri liggi 
Himneskri samvist í 


175 
Ástfangin önd min tryggi 
Astaböndin á ný. 

6. Sískærust ástarsunna 
Síverma mun oss þar, 
Sístreymi sælubrunna 
Sönn lind mun ununar; 
Síblómi sálna' ei dvína 
Siífelldan lífsins dag; 
Síljómi lambsins skína, 
Þá leikur allt í hag. 


103. sálmur. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


H.. má skilnaðar heita landið, 
Þá héðan vina kallast önd, 
Slitnar þá alveg ástarbandið, 
Öflugri lostið dauðans hönd ? 
Ef að svo væri, eilífð kann 
Aldrei að bæta skaða þann. 

2. Samfunda' í upphæð eigum landið, 
Aptur vinirnir finnast þar 
Astinni vinnur ekki grandið 
Áhrif dauða né skilnaðar; 
Endurminningin angurblíð 
Alla hér varir lífsins tið. 


176 


3. En þegar sálir sálum fagna 
Sælunnar upp í dýrðarstað, 
þá mun víst ástin ástir magna, 

Ó hvílík sæla verður það, 
Ástvina fundi aptur ná, 
Um eilífð þeim að vera hjá. 

4. Þar dregur ský frá sannleiks sólu, 
Sem hana tíðum myrkva vann, 
Þeir, sem hér fyrrum óvild ólu? 
Alskíran þekkja sannleikann; 
Ástalif hér sem datt í dá 
Dýrðlega endurlifnar þá. 

5. Dásamligstum í drottins ljóma, 
Dýrðar berandi æðstu hnoss, 
Jesúm lítum, og látum hljóma 
Lofgjörðarsöng þeim frelsti oss. 
Áflvana hnígur hugurinn, 

Þá himins grundar samfundinn. 

„ 6. Stórmerki drottins sig hvar sýna, 
Í sönnum ljóma eilifðar; 

Útvaldir þar og englar skína, 
Umvafðir blóma sælunnar, 

Og grandið ekkert gleði fól, 

því Guð er alskær náðarsól. 

7. Son Guðs einneginn sjá tilreiða 
Sínum játendum bústaðinn, 

Og ávallt nýja" og nýja leiða 


177 


Í náðarríkis fögnuðinn; 
Loks í sælunnar samastað 
Samfagna' að allt sé fullkomnað. 
„8. Upp til þess staðar ávallt mænir, 
Öndin þreyjandi dupti háð, 
Og hjartans flytur bljúgar bænir: 
Blíði Jesú, af þinni náð 
Breyt þú nú mínum hryggðarhag 
Í himneskt gleði samfélag. 

9. Sárþráir önd að fá þig finna, 
Fagnandi þér að vera hjá, 
Í flokkinn vina flytjast sinna 
Fullsælu landi sönnu á, 
Hvar samansöfnuð sýngur hjörð 
Sinum lausnara þakkargjörð. 


104. sálmur. 


Lag: Heimsins stýrir forsjón fasta. 


0, tilveru æðsta hnossið, 
Unaðslindin, kæra líf, 

Geislar lífsins glæðist, blossið, 
Gleðisöngur andann hrif, 
Lífsins herra að lofa þann, 
Lífs sem sanna' er uppsprettan, 


12 


178 


Og sem lífs um alla geyma 
Öflin lífsins lætur streyma. 

2. Lífið þó að linna sýnist, 
Lostið dauðans bitru sigð, 

Ei þess fjör né orka týnist, 
Upp það rís í lífsins byggð; 
Allt, sem dauði og eyðing fól 
Alskær glæðir lífsins sól; 

Líf skal sönnum sigri hráka 
Sérhvað lífs þann fögnuð kjósa. 

3. Ó hve munt þú yndisfagur 
Árgeislanum skjótandi, 

Lífsins sanna sigurdagur 
Sérhvern myrkva brjótandi; 
Sælu' og frið þú andar á 
Eymdir þær, sem lifið þjá, 
Fjúka þær sem fisið létta, 
Friðsól blómin aptur spretta. 

4. þú ert fagur friðar dagur, 
Frelsuð skepnan leikur sér; 
Æðsti hefst þá unaðshagur, 
Eymd og dauði horfinn er; 

Q, þann lífsins unaðsfund, 
O, þá lífsins sælustund, 
Þá mun minning þjáninganna 
Þúsundfalda gleði sanna. 
5. Synd og dauða seldi maður, 


Send þú þangað anda þinn, 


Vert þú hress, í hryggðum glaður, 


Hraður lífs er straumurinn, 
Almáttuga ástin dýr 
Allt þér bezt í haginn býr; 
Vegir hennar eru einir 
Alfullkomnar vizkugreinir. 

6. Lofum föður lífsins sanna 
Lífsins fyrir náðargjöf, 
Lofi' hann gjörvallt lífið manna, 
Líf á meðan á hér töf; 
Lofi hann vort líf og fjör 
Lifsins fyrir margbreytt kjör; 
Lífs vér æðstu lofgjörð tjáum, 
Líf til fulls þá skilið fáum. 


105. sálmur. 


Lag: Gleð þig, Guðs sonar brúð. 


Es trúi, ó drottinn, 
Er það mín huggunin, 
Líkams þó lífið þrotni, 
Og lík í jörðu rotni, 
Að þinn almættis kraptur 
Ur gröf mig reisi aptur. 

2. Veraldar vísindin 

12* 


180 


Villa“ ekki huga minn, 
Þá líkams lífs sé þrotið 
Lifs fá? eg ekki notið, 
það hverfi, eins og álda, 
Í æginn lífs margfalda. 

sj Nei, það er einmitt eg, 
Sem alls holds þræddi veg, 
Dýrðlega' er drottinn leysir, 
Ur dupti endurreisir; 

Mynd Guðs því getur eigi 
Gleymzt né týnat lifs af vegi. 
4. Ó maður, einmitt þú 

Að því huganum snú, 

Sem fólsku marga fremur, 
Fyrir dómarann kemur, 
Og hlýtur hegníng stranga, 
Frá hans augliti? að ganga. 

5. Ó, maður, einmitt þú 
— Óhultur haf þú trú, — 
Hér sem að Guði hlýddir, 
Helgum dyggðum þig prýddir, 
Fyrir Krist færð að sanna 
Fullsælu himna ranna. 

6. Lausnari', er lifðir, dóst, 
Lif oss og: sælu bjóst, 
Upprisni, himinhafni, 
Himneskri dýrð um vafni, 


181 


Ó þú ert ástar tama 
Eilifa veran sama. 

7. Og einmitt þeir bjá þér 
Þar sjást, er skildu hér: 
Ektahjón, ástmenn, vinir, 
Ættingjar, dætur, synir; 
Sú himnesk huggun mæta 
Skal harmameinin bæta. 

8. Eg trúi, ó drottinn, 
Að rís? upp líkaminn, 

Að blessan mér þú býtir, 
Og bönd öll dauðans slitir; 
Að sælum sigri? eg hrósi 

Í sönnu dýrðar ljósi. 


106. sálmur. 


Lag: Rís upp, mín sál, að nýju nu. 


Upprís gjörvallur andi minn 
Upprisu' hugsa' um lærdóminn, 
Lífs betrun af því lærðu; 
Lif meðan er 
Lént á jörð þér, 
Lífið í nyt þér færðu. 

2. Frá ánauð synda upprís þú. 
Íörun ræktu, og sanna trú, 


182 


Lif þú í Guði glaður: 
Þeim svo uppris, 

Er sælan vís, 

Sá er nýr orðinn maður. 

3. Yfir honum á ekkert vald 
Andans dauði né synda gjald, 
Líkams þó lífið þrotni, 
því lifir önd, 

Lifs varin hönd, 
Í lífinu hjá drottni. 

4. En þú, sem elskar syndasið, 
Syndanna gjöldum búst þú við, 
Þú átt von þúngra nauða, 

Ó apturför 
Og eymda kjör, 
Og lífið sælusnauða. 

5. Upprísum dauða andans frá 
Andlegir limir gjörumst á 
Eilífum anda herra; 

Audans framför 
Og yndiskjör 
Aldrei munu þá þverra. 

6. Þú sem upprisan ert og líf, 
' Allra trúaðra sól og hlif, 

Lífgjafi lífsins sanna, 
Lifsgeislann þinn 
Látt drottinn minn, 


| 
| 
| 


183 


Liífga dauð hugskot manna. 

1. Ó að kærleikans eilíf sól, 

Almáttug, sem að lífið ól, 
Frii það fjötrum nauða, 
Og láti sinn 

Ástar kraptinn 
Afmá gjörvallan dauða. 

8. Og hvað fær staðizt fyrir þér, 
Faðir, hvers máttur aldrei þver, 
Né ást né eilíf vizka. 

Eg vona“ og bið: 
Vondu burt ryð, 
Vil samt á ekkert gizka. 

9. En þú duptklæddi andi minn 
Upphef hér dýrðar lofsöng þinn 
Honum, sem gott allt gjörir; 
Eilifðin löng 
Þann sigursöng 
Síglæði nýju fjöri. 


107. sálmur. 


Á síðasta sumardag. 
Lag: Syrgjum ekki sáluga bræður. 


Sumartíðin senn er útliðin, 


Sem oss flutti heill, gnægð og friðinn, 


184 


Þökk og lofgjörð þvi ber oss færa 
Þér, ó faðir, gæzkan einskæra. 

2. Þarfir lífsins þín náð oss sendi, 
Þú oss leiddir miskunar hendi 
Gegnum lífsins hverfula haginn 
Hvern hins liðna sumarsins daginn. 

3. þó að syndin sálunni spillti, 
Svikul gleðin hugskotið villti, 

Yfir oss samt ástin. þín streymdi, 
Engu sínu barninu gleymdi. 

4. Orðið þitt var oss leiðarstjarna 

Yfir skeiðið lífs villu gjarna; 
Við oss breyta vannst þú sem faðir, 
Vér í auðmýkt játum það glaðir. 
5. Þökkin hjartans þér skal því 
hljóma, 
þína náð og miskunsemd róma; 
Sjá, vér nú til fóta þér föllum, 
Faðir, og þig bljúgir á köllum: 

6. Gef að tímans breyting oss bendi, 
Burtför sé vor og fyrir hendi: 
Blómi landsins byrgist í foldu, 
Blómi mannsins felst og í moldu. 

1. Blóma andans í oss lát þróast, 
Æðra lífsins sáð taka' að frjóvast, 
Þegar fjúk og frost jörðu hylur, 
Fjörgi þau þinn kærleikans ylur. 


185 


8. Þó að húmi, lát samt ei linna 
Ljómann fagra orðanna þinna, 
Myrkri eyði, blessun oss boði, 
Betra lífsins skær morgunröði. 

9. Geym oss, faðir, ókomna“ um æfi, 
Oss veit þarfir lífsins í hæfi; 

Vert þú, Jesús, vor allrabeztur, 
Vin, og ástkær heimilis gestur. 

10. Unn oss þinnar eilífu mildi 
Undir þinnar miskunar skildi, 
Flokki' er þinna frelsuðu sauða? 
Fullborgið í lífinu og dauða. 


108. sálmur. 
Á fyrsta vetrardag, 


Lag: Syrgjum vér ei sáluga bræður. 


Sumartíðar felst undir faldi, 

Farin blíða, en veturinn kaldi 
Kominn, og oss bistur enn bendir, 
Böl og hríðin sé fyrir hendi. 

2. Blóm er horfið, burt jarðar gróður, 
Brjóst er sorfið jurtanna móður, 
Likt sem sé hún líkblæju falin, 
Liggur hún nú fölnuð eg kalin. 


186 


3. Skepnan kvíðir skiptunum tíða, 
Skekja hríðir jörðina víða, 

Kenna lýðir kuldans óblíða, 
Kvaka' ei fríðir söngfuglar hlíða. 

4. Hver er nú, sem huggar og 

gleður? 
Hver er nú, sem annast og seður? 
Hver er nú, sem hjúkrað oss getur, 
Hjálpað enn, og blessað í vetur? 

5. Ú það ert þú, allra vor faðir, 
Alheims stýrir, þess vegna glaðir 
þér vér felum önd, líf og efni, 

Í von, trú og sannr“ undirgefni. 

„ 6. Eptir þinnar alvizku ráði 
Astarrik þín mildin oss náði; 
Hvort þú sendir hryggð eða kæti, 
Hjarta vors það sé eptirlæti. 

1. Æ vér brjótum, oss í náð vægðu; 
Oss til bóta lífskjörum hægðu; 
Lasta skjótu brotum frá bægðu; 
Blossann fljóta girndanna lægðu. 

8. Oss lát klæðast iðrunur serki; 
I oss glæðast helgunar merki; 
Framkvæmd bæði? í vilja" og í verki 
Verka' ó hæða faðirinn sterki. 

9. Alheims faðir, allt sem að getur, 
Oss blessaðu þennan um vetur; 


187 


Veit að búum önd vora undir 
Æðra lífsins sælunnar stundir. 

10. Ö vor faðir, oss hjálpa betur 
En vor sálin beðið þig getur, 
Fyrir Jesú dýrasta dreyra, 
Drottinn, virzt þú bæn vora heyra. 


109. sálmur. 
Á aðfangadagskvöld jóla. 


Lag: Hver sem ljúfan Guð lætur ráða. 


Mannkynið dvaldi? í dymmum skugga 
Dauðinn og vantrú ríktu þar, 
þá kom hann til að hressa' og hugga 
Sem himni lauk upp Guðs náðar; . 
Jesús fæddist, heims sanna sól, 
Sjá, hvílík hátíð eru jól. 

2. Vanþekkíng huldi veginn sanna, 
Og villumyrkrin harla svört, 
þá rann upp kyni mæddu manna 
uMorgunstjarnan" svo skær og 

björt, 

Jesús, guðfögur sannleiks sól, 
Sjá, hvílík hátíð eru jól. 


188 


3. Ánauðin synda ákaft þjáði, 
Í heimi fékkst ei bótin nein, 
Þá kom, að Guðs vors gæsku ráði, 
Guðsson, og sálna bætti "mein, 
Jesús, réttlætis sanna sól, 
Sjá, hvílík hátíð eru jól. 

d. Skelfingin grafar gleði eyddi, 
Geigvænlegt var þig, dauði', að sjá, 
Þá kom hann, sem að ljós í leiddi 
Lífið eilifa Guði hjá, 

Jesús vor, lífsins sanna sól, 
Sjá hvílík hátíð eru jól. 

5. Nú er því grafar óttinn eyddur, 
Upplokinn náðar himin Guðs, 
Sannleikinn einnig ljós í leiddur, 
Og lífið sanna alfögnuðs, 

Oss ljómar ástar sískær sól; 
Sönn gleðihátíð eru jól. 

6. Gagntaki hjörtun gleðin sanna, 
Guðssonar lofgjörð hljómi skær, 
Keppst á, þú frelsta kynið manna, 
Kunngjör þú dýrð hans nær og fjær. 
Í hjörtum ljómi lífsins sól, 
Lausnarans fæðing boða jól. 


189 
110. sálmur. 


Á gamla árs kvöld. 


Lag: Hver sem að reisir hæga byggð. 


Í nafni Jesú endum vér 
Árið, sem nú oss kveður; 
Algóði faðir, þökk sé þér, 
Þinn var oss styrkur léður, 
Að bæta þinna barna þörf 
Að blessa vor öll skyldustörf; 
þú annast allt og gleður. 
„ 2. Einskæran þinnar ástar vott 
Í ótal sáum myndum 
Á öllun því sem þáðum gott 
Af þinnar náðar lindum; 
Vanþökk og gleymska villtu lund, 
Ef vér ei hinnstu ársins stund 
Fagnandi til þess fyndum. 
3. Þins anda gæði gafst þú oss, 
Og Guðdóms orðið mæta, 
Að þegar þrengði þraut og kross 
Það veitti huggun sæta; 
það nam oss vísa beina braut 
Á blíðast náðar þinnar skaut, 
Ef vort ráð vildum bæta. 


190 


4. Frá oss afstýrðir, faðir kær, 
Fjölda af ýmsum meinum, 
Mörg þeirra, sem ei þekktum vær, 
Þér eru kunnust einum; 
Einnig mörg synda“ og angurs bönd. 
Afleysa vann þín náðarhönð; 
Oss studdi“ í öllum greinum. 

5. þá dauðinn barðan harm oss jók 
Að hæstum þínum vilja, 
Og ástvinina á burt tók, 
O þá var sárt að skilja, 
Einn þú af þerrðir angurs tár, 
Einn þú vor harma mýktir sár, 
Oss ber þess ekki að dylja. 

6. Í Jesú nafni árið nýtt 
Oss blessa, faðir kæri, 
Veit þú að það oss verði blitt 
Og velsæld marga færi; 
Gef að vér iðkum á því mest 
Það eflir vora farsæld bezt. 
Þitt orð köld hjörtun hræri! 


Upphafsstef sálmanna 
í stafrofsröð. 


Af orði þínu, ó drottinn ...... 64. 
Almáttki Guð, þitt orðið skapti ... 5. 
Ástkæru, vér sem eigum vist „ . .. 122. 
Ástríki faðir, eilífð frá. ....... 90. 
Ástríki manna elskhuginn .. . ... 123. 
Á þér, drottinn, er alt vort traust. . 135. 
Brigðlyndi heimsins hyggjum að .. 152. 
Bræður, látum skærast skína .. . . 191. 
Dauðinn ákveðinn öllum er... . . 172. 
Dauðlegi maður, dauða þinn .. .. 164. 
Drambið er synda' og dauða móðir 98. 
Drottinn minn, þjóninn þinn .. .. 58. 
Drottinn þína dýrð framræðir .... 2. 


Dýrð sú veglegust alla er ..... 151. 
Dæmið Jesú dyggðum skrýdda ... 127. 
Eg em saklaus, segja menn... .. 139. 
Eg má það játa, ó drottinn ..... 20. 


Egstrúi,. ó drottinmiss, atti vask Vit79. 


192 


Eg vil veraldar auði hafna. ..... 162. 
Eg þá umliðin æfi ár ........ 3ð. 
Ein drottins ástargjöf ........ 116. 
Eins og að skuggsjá skaparans . . . 109. 
Ei skulum dauðann óttast vér. .. . 169. 


Einskærust ert þú ást og náð. ... 15. 
Einskærust gæzka Guð vor er... 11. 


Elskan er sálar æðsta hnoss . . . . 103. 
Faðir hæða, fyrir þéria sacas0 „a 21. 
Frelsarinn Jesús flytur oss... ... 52. 
Fyrir þér einum, ó drottinn... ... 42. 
Gjafarinn lífsins gæða ........ 67. 
Guð almáttugur, eg þinn mátt... 4. 
Guð drottinn, þú sem geldur rétt. . 13. 
Heilagur himnafaðir ......... 148. 
Hér má skilnaðar heita landið . . . 175. 
Himnafaðir, hæsti drottinn... . .. 134. 
Hvað er lífið? Hverfull jarðar blómi 154. 
Hvað er sem lyptir huga manns .. 143. 
Hvað helzt hræðist þú, maður. . . . 159. 
Í auðmýkt eg nú renni... .... 96. 


Íhugum, bræður, oss hve ber... . 87. 
Í hverju sem að höndum ber. ... 95. 
Í nafni Jesú endum vér... ... 189. 


Jesús friðþæging fullgilð er ..... 88. 


Jesús vor ávann óss ......... 147. 
Kom, þú maður, og kynn þú þér... 17. 
Lausnari heimsins lof sé þér .... 65. 
Lifnar andi, hugur, bjarta. ..... 74, 


Lífsins hertogi, líknin manna . ... 1387. 
Lofið Guð, lofgjörð hans hljómi skær 145. 
Lof sé þér manna lausnarinn .. .. 50. 
Lofum drottinn lifanda. ....... 8. 
Mannkynið dvaldi í dymmum skugga 187. 
Með lotningu fram vér föllum. . . . 100. 


Mikil fásinna“ er mönnum á. .... 39. 
Minn Jesú, önd af auðmýkt klökk. . 73. 
Miskunsemdanna mildi faðir. .... 105. 
Munnur af* hjartans mælir gnægð . . 62. 
Ó drottinn, allir ver ......... 167. 
Ó drottinn, fyrir einum þér ..... 23. 
Ó drottinn, hversu er þitt ráð . . . 118. 
Ó faðir, öll þín heit. ........ há. 
Ó herra Guð eg hrópa? á þig... . 26. 
Ó hversu breyskir erum vér. .... 140. 


Ó hversu ert þú aum mannkind . . 138. 
Ó hversu farsæll er sá mann .. .. 119. 
Ó hversu maður sæll er sá... .. 93. 


194 


Ó hversu öll vér Adams börn. . 
Ó:hve völt er þín von..... 
Ó Jesú, trú á æðstan þig .... 
Ókvíðin önd mín sértu. .. 2... 
Ó maður, þú sem ætlar þér .... 
Ó minn faðir, eg til þín. ..... 
Ó minn Jesú, á þig köllum .... 
Oss hefur Jesús endurleyst .. .. 
Oss Jesús auglýst hefur. ..... 
Ó tilveru æðsta hnossið.. . .. 

Ó þig auman, andi minn . ... 
Ó þú elskunnar æðsti kraptur . 


Ó þú geislinn Guðdóms skæri 


Ó þú hins hæsta einkason .... 
Ó. þú maður hugar hrelldi. .... 
Ó þú meistarinn manna góði .... 
Ráðsmenn Guðs erum allir vér .. 
Réttlætis skrúða skartið hvítt . .. 
Höðull rósfagur . = jas reiti Bð = 
Sál mín, prófa þú sjálfa þig. .. 
Sál mín, þá sælu skoða... ... 
Sameiníngar sannrar nýt ..... 
Sannleikans ljóma sólin skær . 

Skírlega þá oss skoðum ..... 


Sorgmædda sál, er grætur. .... 
Sumartíðar felst undir faldi .... 


Sumar tíðin senn er útliðin .. 


Sælir eru syndararmir ....... 


Til þess guðræknin gjörist ör. . 


Til þín eilífa ástar lind ...... 
Umbuna þeim oss aðstoð veita .. 


Um fram allt ber oss elska þá . 


Upprís gjörvallur andi minn. ... 


Vér skulum allir gefa' að gætur. 


Vér þegar skírðir vorum... ... 
Vor drottinn vér þig prísum .... 
Vors Jesú dæmið dýra. ...... 


Vér allir, sem að Jesúm játum. 


þegar vér lítum líið á. ...... 
þú byggir hæstan himnarann .... 
þú heimsins sanna ljós og líf. ... 
þú, kristni maður, hygg að hér .. 
þú maður, syndum seldur. .... 
HuÖStísalarslÓJa 


Leiðréttíngar. 


Bls, 3.?? gleði" los: gleðji'. Bls. 17.!4 starfa?. 1: 
starfa. Bls. 18.7S verkuð 1: verkað. Bls. 26.*%Ond 
1: Önd. Bls. 26. Ormæddum 1: Örmædðdum. Bls. 
28.7 vittul.: viltu. Bls. 29. syuduml.: syndum. Bls. 
29.13 blíðar ll: blíður. Bls. 29.7? í |.; á, Bls. 80.77 5. 
1: 4.  Bis. 30.33 þar 1: par. Bls: 81.79 beldar |.: 
heldur. Bls. 32.?% bitt 1.:. þitt. Bls.84.?4 Einstt |: 
Einatt. Bls. 48.? vort |: vor. Bls. 49.3 Veit l.: 
Veitt. Bls. 79.7 verðar l.: verður. Bls. 86.8 þar 1: 
þor. Bls. 87.5 sér l: vör. Bls. 93. hjartað 1: bjá- 
stoð. Bls. 95.?! Verði l.: Æ verði. Bls. 95. á eptir 21. 
línu vantar: Viljinn í auðmýkt lúti minn, Bls. 99.23 
faðirinu |: faðirinn. Bls. 100.'* Lofgjorð 1: Lof- 
gjörð. Bis. 106.13 Öruggur l.: Öruggir. Bls. 114.8 dýrsfi 
I: dýrsti. Bls. 125.12 Glaðværandil.: Glaðvær andi. 
Bls. 126.23 Umburðarlyndi? |: Umburðarlyndi og. 
Bls. 130.?5 En |.: Er. Bls. 135.15 vor L: vort. Bls. 
136.*6 Ond l: Önd. Bis. 152.?? hvartil 1: því svo. 
Bls. 154.5 færa: greiða. Bls. 159.16 himnal.: hinna 
Bls. 160.15 fullsæl |: fullsæll. Bls. 169. sem, 1.: sem 
oss. Bls. 172.1* Hann 1: Hans. Bls. 178.1* Argeisl- 
anum l: Árgeislunum. Bls. 178.18 Friðsól |: Frið- 
sæl. Bls. 180.19 þú 1: þá. Bls. 185.19 vér ei 1: 
ekki. Bls. 185.10 Sumartíðarl.: Sumar tíðar. Bls. 
186.?? iðrunur l.:iðrunar. Bls. 189.13 öllun l.: öllu. 

Samkvæmt því, sem ráð er fyrir gjört neðst á 
IV. bls. í formálanum eiga fylgjandi Nr. að standa 
í () Nr.16. 16. 82..37. 40. 41. 52. 55. 57. 65. 
10. tl..73.-13.14.- 92. 

Aðgreiningarmerkin eru sumstaðar ekki á rött- 
um stað, en þar slíkt varla getur valdið miklum 
misskilningi, umbiðst góðfúslesari að færa það á 
betri veg. 


—anjj..—— 


Í prentsmiðju Íslands 1860. FE. Þórðarson. 


Lbs - Hbs / Þjóðdeild 


sk 100716287-3 


